Mil •‘LaJk j J)Ll jjjyi]! JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


MG A PINAGSAMA NA 
MAPAKIKINABANGANG 
MABUTI 


MULA SA MGA AKLAT Nl SHAYKH 
ABDULAZIZ BIN BAZ 

-Kaawaan siya ni Allah- 


1 







Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


PANIMULANG SALITA MULA SA KOMITE NG 
EDUKASYON 

Ang papuri ay ukol kay Allah 1 , at ang kapayapaan ay 
mapapasa-kanyang huling Propeta s§. 

Ikinagagalak ng Komite ng Edukasyon ng Shaykh Bin 
Baz Charity Foundation na ilatag sa pagitan ng mga 
kamay ng tagapag-basa ang naipong aklat na ito 
na pinangalanang Al-Majmu' al-Mufid al-Mumtaz 
Min Kutubi as-Shaykh Bin Baz 1 hinggil sa Aqidah, 
Salah, Zakah, Siyam, Hajj at mga Dhikr, At tunay na 
ang mga nagsumikap sa paghahanda, pag-ipon at 
pag-aayos nito ay ang ilan sa mga kapatid. At tunay 
na ito ay naglalaman ng mga mabubuting-aral para 
sa babae at lalaking muslim sa relihiyon at mundo 
niya. 


1 Allah: Ang pansariling pangalan ng Panginoong Dlyos sa wikang 
Arabe. Ito ay isang pangngalang pantangi at hindi pangngalang 
pambalana, kaya ang mga panandang gagamitin sa pagtukoy 
sa pangalang Allah ay SI, Nl at KAY at hindi ANG, NG at SA. Samaka- 
tuwid ang tama ay sabihing: SI Allah, Nl Allah at KAY Allah. Ito ang 
paninindigan ng pinakamataas na awtoridad sa wikang Filipino, ang 
Komisyon sa Wikang Filipino; at ito rin ang paninindigan ng Ministry 
of Islamic Affairs sa Saudi Arabia. 


2 






Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


Hinihiling natin kay Allah na gantimpalaan niya ang 
bawat taong nagsumikap para mailimbag ang 
paksaing ito. At hinihiling din natin sa Kanya na 
palaguin Niya ang gantimpala para sa Shaykh natin 
na si Abdul Aziz Bin Baz -Kaawaan siya ni Allah- at na 
ang mga Fatawa ng ito ay gawin Niya na kabilang 
sa mga mapakikinabangang kaalaman nanatili 
paring nakararating sa kanya sa libingan ang 
gamtimpala nito, at na pagsamahin nawa Niya 
tayong iahat sa Paraiso Niya kasama ng 
pinakamamahal na si Muhammad S 


Komite ng Edukasyon 

Shaykh Abdul Aziz bin Baz Charity Foundation 


3 





Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


PAGPAPALIWANAG HINGGIL SA 

KAHALAGAHAN NG ISLAMIKONG KAALAMAN 


Ang papuri ay ukol kay Allah, ang Panginoon ng 
mga mundo, at ang pagbati ng Salawat at Salam ay 
mapapasa-ating Propeta na si Muhammad, ang 
Tapat at Mapagkakatiwalaan, at sa pamilya at 
kasamahan niya, at sa sinumang tumahak ng landas 
niya at nagpagabay sa gabay niya hanggang sa 
Araw ng Pagtutuos. 

Tunay na ang pag-aaral hinggil sa islamikong 
kaalaman at mga patunay at mga hatol, at pag- 
aaral hinggil sa mga paham ng Islam ay kabilang sa 
mga bagay na mahalaga na dapat na 
pinahahalagahan ng mga may kaalaman, at 
pagpapaliwanag nito sa mga tao sapagkat nilikha ni 
Allah ang tao at Jinni para sa pagsamba. At hindi 
maaaring pag-aralan ang pagsamba na ito maliban 
sa pamamagitan ng islamikong kaalaman at 
patunay nito at sa pamamagitan ng kaalaman 
hinggil sa mga paham na pinanaligan sila sa 


4 





Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


paksaing ito; ang mga Imam ng Hadith at ng 
Islamikong kaalaman. 

Sapagkat ang mga paham ay ang mga tagapag- 
mana ng mga propeta, at ang mga propeta ay 
hindi nagpamana ng Dinar o dirham, ngunit ang 
ipinamana nila ay ang kaalaman. Kaya kung 
sinuman ang nagtaglay nito ay tunay na 
nakapagmana siya ng marami. At ito ay dahilan ng 
kaligayahan ng lingkod. At kabilang sa mga 
palatandaan ng kaligtasan at kawagian ay na 
maintindihan niya ang relihiyon ni Allah at maging 
paham sa Islam, at may kaalaman sa relihiyon ni 
Allah ayon sa kung anuman ang naitala sa Marangal 
na Qur'an at Sunnah ng mapagkakatiwalaang Sugo 
Niya S. At tunay na ipinaliwanag ni Allah ang anats 
at kalagayan ng mga paham, at sila ang angkan ng 
kaalaman kay Allah at sa shari'ah Niya. At sila ang 
mga nagpapatupad sa anumang naiparating 
hinggil kay Allah at sa Propeta Niya. At sila ang mga 
gabay at ilaw ng kadiliman. At sila yaong mga 
nagsasabuhay ng Qur'an at sunnah ng Sugo Niya S. 
At sila ang tinutukoy ni Allah sa Sinabi Niya: "Sumaksi si 
Allah na walang Diyos kundi Siya—at gayon din ang mga 


5 





Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


anghel at ang mga may kaalaman —no Siya ay 
nagpapanatili so pagkamakatarungan. Walang Diyos 
kundi Siya , ang Nakapangyayari, ang Marunong." Surah 
Aal-imran: 18. at sinabi rin Niya : "... tataasan ni Allah ng 
mga antas ang mga sumampalataya na kabilang sa inyo 
at ang mga binigyan ng kaalaman." Surah al-Mujadilah: 
11. at sinabi rin Niya: "at ang may takot lamang kay 
Allah ay yaong mga maaalam..." Surah Fatir: 38. at 
ayon sa Sugo ni Allah S: "Sinuman na ninais ni Allah 
sa kanya ang mabuti ay ipaiintindi Niya sa kanya 
ang relihiyon." Inulat nina al-Bukhari at Muslim. Kaya 
ang Hadith na ito ay nagpapatunay sa atin hinggil sa 
kahalagahan ng pag-iintindi sa relihiyon. 

At ang pag-iintindi sa relihiyon ay; ang pag-iintindi sa 
Aklat ni Allah, at sa Sunnah ng Sugo ni Allah S, at ito 
ang kaalaman sa Islam sa aspeto ng pinagmumulan 
ng Shari'ah at sa aspeto rin ng mga batas ni Allah na 
ipinag-utos sa atin. At sa aspeto narin ng mga 
ipinagbawal Niya at kaalaman hinggil sa ini-obliga sa 
lingkod na karapatan ni Allah at karapatan ng mga 
lingkod Niya, at sa aspeto ng takot at pagdakila kay 
Allah sapagkat ang ulo ng kaalaman ay takot kay 
Allah at pagpapahalaga sa mga ipinagbawal Niya, 
at pagiging mapagmatyag sa anumang ginagawa 







Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


at di-ginagawa. Kaya sinuman ang nawalan ng 
takot at pamamatyag kay Allah ay walang halaga 
ang kaalaman niya. At tunay na ang 
mapakikinabangang kaalaman at pag-iintindi sa 
relihiyon na siyang tanda ng kaligayahan ay ang 
kaalaman na may epekto sa nagtataglay nito ang 
takot kay Allah at papapahalaga sa mga 
ipinagbawal ni Allah at pagiging mapagmatyag sa 
Kanya, at nagtutulak ito tungo sa pagpapatupad sa 
mga inubliga ni Allah at pag-iwan sa mga 
ipinagbawal Niya at sa pag-iimbita tungo kay Allah, 
at pagpapaliwanag sa Shari'ah Niya sa mga lingkod. 
Kaya sinuman ang nabiyayaan ng kaalaman sa 
relihiyon sa mga aspetong ito ay patunay at tanda 
ito na ninais ni Allah para sa kanya ang mabuti. At 
sinuman ang napagkaitan nito at naging kabilang sa 
mga mangmang, ligaw sa landas, mga tumatalikod 
sa pag-iintindi sa relihiyon at pag-aarai hinggil sa 
mga inubliga ni Allah at ipinagbawal Niya ay 
patunay at tanda ito na hindi ninais ni Allah para sa 
kanya ang mabuti. At inilarawan ni Allah ang mga 
Kafir na mga tumanggi sa iayunin ng pagkakalikha 
sa kanila bilang babala sa atin na nararapat sa isang 
muslim na tunguhin at intindihin ang relihiyon ni Allah, 


7 





Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


at na magtanong sa anumang nalilito siya rito, at na 
mag-arai. Sabi ni Allah: "Subalit ang mga tumangging 
sumampalataya ay mga umiiwas sa ibinabala sa kanila . 11 
Surah al-Ahqaf: 3. at sabi Niya: "... at sino pa ang 
mas mapang-api kaysa sa isang pinaalalahanan 
hinggil sa mga tanda ng Panginoon niya subalit 
tumalikod siya rito at nakalimot sa anumang ginawa 
ng kamay niya. ,." Surah al-Kahf: 43 

Kaya kabilang sa kalagayan ng isang 
mananampalataya ay ang paghanap ng kaalaman 
at pag-intindi sa relihiyon at pag-aaral at 
pagpapahalaga, pagmuni-muni at pakikinabang sa 
Qur'an. At pagpapahalaga, pag-iintindi, 
pagpapatupad at pagsasaulo ng mga iilan sa 
Sunnah ng Sugo ni Allah S. Kaya sinuman ang 
tumalikod sa dalawang pinagmulan ng kaalaman 
na ito at nagpabaya rito at patunay at tanda iyon 
na hindi ninais ni Allah para sa kanya ang mabuti, at 
tanda rin ito ng kasawian at kasiraan. At tanda ng 
kasiraan ng puso at paglihis nito mula sa gabay. 
Hinihiling natin kay Allah ang kaligtasan at 
kapatawaran mula sa mga ikinagagalit Niya. 


8 





Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


Kaya dapat sa ating mga muslim na intindihin natin 
ang relihiyon ni Allah at alamin ang mga obligado sa 
atin, at pahalagahan ang pagpapahalaga sa 
Qur'an; basahin, alamain ang kahulugan, 
pagsasaulo at pakikinabang rito, at pagsasabuhay 
nito. At na pahalagahan natin ang Sunnah ng Sugo 
ni Allah S; pagsasabuhay, pagsaulo at pag-intindi 
nito. At na pahalagahan natin ang pagtatanong sa 
anumang nakalilito sapagakat ang tao ay dapat na 
magtanong sa anumang naiiiito siya rito, at na 
magtanong sa mas maalam sa kanya upang 
pakinabangan niya, bilang pagtugon sa sinabi ni 
Allah: "Kaya tanungin ninyo ang mga may alam kung 
kayo ay hindi nakaaalam." Surah an-Nahl: 43 

At nararapat sa kanya na dumalo sa mga pag-aaral 
upang makinabang at makaalala kasama ng mga 
kapatid niya na hinahangad sa kanila ang 
kaalaman. At upang makasama siya sa kanila sa 
anumang mayroon sila na mga kaalaman at 
mayroon siya na kaalaman, kaya makakamtan niya 
ang napakaraming mabuti at na maintindihan niya 
ang relihiyon. At upang mapalayo siya sa mga 
katangian ng mga tumatalikod at pabaya. Sabi ng 


9 





Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


Sugo ni Allah 0: "Sinuman na ninais ni Allah sa kanya 
ang mabuti ay ipaiintindi Niya sa kanya ang 
relihiyon." Inulat nina al-Bukhari at Muslim. 

At sa mga nabanggit namin ay malalaman ng isang 
mananampalataya ang kahigtan ng mga maalam 
sa Islam, na nabigyan sila ng napakaraming mabuti. 
At talagang nagwagi sila ng maraming mana na 
dahilan ng kaligayahan at landas ng gabay, 
sapagkat ang napakikinabangang kaalaman ay 
kabilang sa sanhi ng gabay. At sinuman ang 
napagkaitan ng kaalaman ay napagkaitan ng 
maraming mabuti. At sinuman ang nabiyayaan ng 
kaalaman ay tunay na nabiyayaan ng kaligayahan; 
kapag isinabuhay niya ito at natakot kay Allah rito. 

At ang pinuno ng mga paham pagkatapos ng mga 
propeta ay ang mga Sahabah 2 ng Sugo ni Allah S 
sapagkat sila ang mga ganap na maaalam. Sila 
yaong mga nakuha ang kaalaman mula sa Sugo 0, 
at naintindihan ang Kapahayagan ng Panginoon 
nila at Sunnah ng Propeta nila S. At itinuro nila ang 

2 Sahabah: mga nakasama ng Sugo ni Allah 0, naniwala sa 
kanya at namatay na muslim. 


10 






Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


kaalamang ito sa mga sumunod sa kanila na mga 
Tabi'in 3 . itinuro nila ang Kapahayagan ni Allah; ang 
paraan ng pagbasa at Tafsir 4 nito. 

At itinuro rin nila ang anumang ipinaliwanag rito ng 
Propeta & mula sa salita ni Allah, at itinuro rin nila sa 
mga sumunod sa kanila ang mga Hadith 5 ng Sugo ni 
Allah S na narinig at nakita nila sa kanya, at ang 
sinang-ayunan niya sa kanila. Itinuro nila ito sa mga 
sumunod sa kanila ng buong pagtitiwala at may 
katapatan. Inilipat nila sa Ummah 6 sa pamamagitan 
ng mga mapagkakatiwalaan na Tabi'in hanggang 
sa makarating ito sa atin sa paraang napangalagan 
at matibay na hindi matitinag ng kalituhan. Inilipat ito 
sa mga mapagkakatiwalaan ng mga 
mapagkakatiwalaan at ng mga 


3 Tabi'in: Mga muslim na nakasama ang mga Sahabah ng Sugo 
ni Allah S 

4 Tafsir: Pagpapaliwanag sa kahulugan ng Marangal na Qur'an 

5 Hadith: Mga salita, ginawa, pagpapasya at pagsang-ayon ng 
sugo ni AllahS 

6 Ummah: Lahat na mga taga-sunod ng Sugo ni Allah 


11 






Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


mapagkakatiwalaan mula sa mga 
mapagkakatiwalaan hanggang sa makarating ito sa 
kasalukuyang henerasyon na ito at sa 
panghinaharap. 

At yaon ay ang katatagan ng patunay ni Allah sa 
mga lingkod Niya. Sapagkat ang paglilipat-lipat ng 
kaalaman sa pamamagitan ng mga 
mapagkakatiwalaan na ayon sa Sugo ni Allah S at 
pagkatapos ay ayon sa mga Sahabah hanggang sa 
mga sumunod sa kanila ay pagtatayo ng patunay at 
paglilinaw sa mga tao, at paghihikayat sa mga tao, 
at pagbabala laban sa mali, at pagmumulat sa mga 
tao sa layunin ng pagkakalikha sa kanila; ang 
pagsamba kay Allah at pagsunod sa Kanya. 

Sa pamamagitan ng mga iyon ay matutunghayan 
na karapatan nila sa mga sumunod sa kanila ang; 
panalangin para sa kanila ng awa, kapatawaran, at 
pagkalugod ni Allah, at pagpapahalaga sa 
kaalaman nila at anumang nilikom nila na 
mapkikinabangang kaalaman. Tunay na sila ay 
nauna sa dakilang mabuti at sa napakaraming 
kaalaman. At nauna rin sila pag-intindi sa 


12 





Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


Kapahayagan ni Allah at sa Sunnah 7 ng Sugo ni Allah 
S. At ipinarating nila sa atin ang anumang 
nakarating sa kanila na kaalaman hinggil kay 
Allah,sa kapahayagan Niya, at sa Sunnah ng Sugo 
Niya. 

At kabilang sa pinakamalaking pakinabang at 
mabuting ipinarating nila sa atin ay na naisa-ulo nila 
ang Sunnah ng Propeta natin S, at ipinarating nila ito 
sa atin na pinagsumikapan nang tama at 
napangalagaan. At napapaloob rito ang Tafsir ng 
Salita ni Allah, at paglilinaw sa detalye nito. At 
napapaloob rin dito ang paglilinaw sa mga batas na 
dumating sa pamamagitan ng ikalawang 
rebelasyon sa Sugo ni Allah S, ito ang rebelasyon ni 
Allah sa Kanyang Sugo; ito ay ang Dalisay na 
Sunnah. Sapagkat ipinagkaloob ni Allah sa kanyang 
Sugo ang Qur'an at ang katulad nito, katulad ng 
sinabi niya S: "Tunay no ipinagkaloob so akin ang 
Qur'an at ang katulad nito." 


7 Sunnah: paraan ng Sugo ni Allah S 


13 






Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


Kaya nararapat sa mga may kaalaman na iparating 
nila ang anumang ipinarating ng Sunnah, at na 
linawin nila ito sa mga tao, at na gabayan nila sila sa 
mga kahulugan ng Salita ng Panginoon nila at 
Sunnah ng Propeta nila S, sa pamamgitan ng 
Khutbah 8 nila, mga payo, mga pag-aaral at 
pagtitipon para sa kaalaman at anumang tulad nito 
na mga pagbibigay kaalaman, pagtuturo at 
paggabay. 

Dahil sa layuning iyon ay naglakbay ang mga 
maalam sa mga dako, at nakipag-ugnayan sila sa 
ibang maalam sa lahat na sulok para sa kaalaman 
at pakinabang. Kaya sa panahon ng mga Sahabah 
ay naglakbay ang ilang Sahabah mula sa Madinah 
patungo sa Ehipto at Sham 9 , sa Iraq at Yemen at sa 
iba pa para sa pakinabang at pagparating ng 
kaalaman. Kaya matutunghayan na ang mga 
Sahabah ay naglalakbay sa bayan patungo sa 


8 Khutbah: Sermon na ginagawa ng Imam sa araw ng Biyernes 
atbp. 

9 Sham: Mga lugar o bansa na kinabibilangan ngayon ng Syria, 
Palestine at Lebanon 


14 






Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


ibang bayan upang alamin ang Sunnah ng sugo ni 
Allah S na hindi nila natunghayan at hindi naisa-ulo, 
kaya naglalakbay sila sa isang Sahabi upang marinig 
ito para makamit niya ang pakinabang, at iparating 
ito sa ibang kapatid niya na mga Tabi'in. 

At pagkatapos ay dumating ang mga maalam na 
Tabi'in pagkaraan nila. Na ang ginawa nila ay 
naglakbay rin at lumisan para sa kaalaman, at 
natuto sila sa relihiyon ni Allah, at naintindihan nila sa 
pamamagitan ng mga sahabah ang anumang 
nakalilito sa kanila, at isinabuhay nila ito. At 
pagkatapos ay ipinarating nila iyon sa mga kasunod 
nila na mga Atba 1 at-Tabi'in 10 . at ganun rin na ang 
mga Atba' at-Tabi'in ay ipinarating ito sa mga 
sumunod sa kanila. At pagkatapos ay umakda sila 
ng mga dakilang aklat sa Hadith, Tafsir, Linguaheng 
arabe at iba pang kaalaman hinggil sa Shari'ah 
upang maturuan nila ang mga tao at magabayan 
sa tamang landas, at itinuro nila sa kanila ang mga 
saligan ng shari'ah na sa pamamagitan nito ay 
malalaman ang kapahayagan ni Allah, at ang mga 
kahulugan nito, at sa pamamagitan nito ay 

10 Atba 1 at-Tabi'in: Mga sumunod sa mga Tabi'in 


15 






Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


mapangangalagaan ang Sunnah at ang kahulugan 
nito. 

At sa pamamagitan niyon ay makakamtan ang 
pagsasabuhay sa kapahayagan ni Allah at Sunnah 
ng Sugo Niya S nang may kaalaman ayon sa gabay 
at sa liwanag. Kaya gantimpalaan nawa sila ni Allah 
at palaguin ang kanilang gantimpala at kabutihan, 
at nawa'y mapakinabangan natin mga kaalaman 
nila, at kupkupin Niya nawa tayo laban sa kasamaan 
ng sariii natin at mga masama sa mga gawa natin. 

At kabilang sa mga bagay na may kinalaman rito ay 
ang pagdalo sa mga pag-aaral sapagkat ito ay 
kaparaanan ng mga may kaalaman, ayon sa isang 
Hadith na Sahih "Kapag napadaan kayo sa hardin 
ng Paraiso ay manatili kayo rito" At nasabi: O Sugo ni 
Allah, ano po ba ang hardin ng Paraiso? Sabi niya: 
"mga pagtitipon ng Dhikr 11 " at sinabi niya m: "Sinuman 
ang tumahak ng landas para hanapin rito ang 
kaalaman ay pagagaanin ni Allah para sa kanya 


11 Dhikr: Pag-alala kay Allah sa pamamagitan ng mga 
panalangin na mula sa Qur'an at Hadith, kabilang na rito ang 
paghahanap ng kaalaman 


16 






Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


ang daan tungo sa Paraiso" At sinabi ni Allah: " 
,,, tanungin ninyo ang mga may naunang kaalaman kung 
kayo ay hindi nakaaalam" Surah an-Nahl: 43. Kaya ang 
mga bagay na ito na may kaugnayan sa pag-iintindi 
at mga maalam ay napakahalaga. Ang paghanap 
ng kaalaman sa loob ng mga Masjid, at ang 
paglalakbay tungo sa ibang bayan na naroon ang 
mga maalam na malinaw ang katatagan sa 
kaalaman; ang lahat na ito ay mga paraan upang 
makamit ang kaalaman, at mga landas na siyang 
magpaparating sa kanya ang kaalaman, at ang 
nagtataglay nito at kabilang sa sinabi ng Sugo ni 
Allah S "Sinuman ang tumahak ng landas para 
hanapin rito ang kaalaman ay pagagaanin ni Allah 
para sa kanya ang daan tungo sa Paraiso" Kaya 
kapag nagtanong siya sa mga maalam o kaya'y 
naglakbay sa bayan nila, o dumalaw sa mga 
tahanan nila, at sa mga Masjid ay tinahak niya ang 
landas para maghanap ng kaalaman. 

At binanggit ng mga Maalam: Tunay na kabialng sa 
mga para ng pagsasaulo ng kaalaman ay ang 
pagsulat nito at pagpapahalaga sa pagsaulo nito 
gaya ng ginawa ng mga mabubuting nauna sa atin- 


17 





Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


kaawaan nawa sila ni Allah- at ng mga sumunod sa 
kanila. Ang lahat na ito ay mga daan upang 
makamit ang kaalaman at mga landas na 
magdadala tungo sa kaalaman. Ang paglalakbay 
at pangingibang bayan, paglipat mula sa Masjid 
tungo sa isang masjid, mula sa isang pagtitipon 
tungo sa isang pagtitipon, mula sa bahay ng isang 
maalam patungo sa bahay ng isang maalam upang 
maghanap ng kaalaman at pag-intindi sa relihiyon; 
ang lahat na ito ay mga uri at mga daan ng 
pagkamit ng kaalaman, at ito ay kabilang sa sinabi 
niya S: "Sinuman ang tumahak ng landas para 
hanapin rito ang kaalaman ay pagagaanin ni Allah 
para sa kanya ang daan tungo sa Para iso" 

At si Allah ang gumagabay, at ang kapayapaan ay 
mapapasa-kay propeta Muhammad, sa mga 
kasambahay niya at mga Sahabah niya. 


18 





Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


ANG TAMANG AQIDAH 12 AT ANG MGA 
SUMASALUNGAT RITO 


Ang papuri ay ukol kay Allah, at ang kapayapaan ay 
mapapasa-kanyang huling Propeta, sa mga 
kasambahay niya at mga Sahabah niya. 

Sa kadahilanang ang tamang Aqidah ay ang siyang 
pinagmulan ng relihiyong Islam, at pundasyon ng 
relihiyon, napagdesisyunan ko na ito ang paksain sa 
Muhadharah 13 na ito. At malinaw sa pamamagitan 
ng mga patunay sa Shari'ah mula sa Qur'an at 
Sunnah na ang mga Gawain at salita ay magiging 
tama at katanggap-tanggap kapag nagmula ito sa 
tamang Aqidah, sapagkat kung hindi ito mula sa 
tamang Aqidah ay nasira ang mga Gawain at salita. 


12 Aqidah: Mula salitang ugat na Aqada 'tinali 1 ; na ang 
kahulugan ay paniniwala ng mga muslim. Tinawag na Aqidah 
ang paniniwala sapagkat ito ay bagay na nakatali o nanatili sa 
puso at Gawain ng tao na hindi maaaring humiwalay sa kanya. 

13 Muhadharah: Lecture o mahabang pagbibigay ng payo at 
kaalaman. 


19 






Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


gaya ng sinabi ni Allah: 'Ang sinumang tumanggi sa 
Pananampalataya, nawalan na ng kabuluhan ang gawa 
niya at siya sa Kabilang-buhay ay kabilang sa mga 
nalulugi " Surah al-Ma'idah:5 at sinabi Niya: "Talagang 
isiniwalat na sa iyo at sa mga nauna sa iyo na talagang 
kung nagtambal ka kay Allah ay talagang mawawalang- 
kabuluhan ang gawa mo at talagang magiging kabilang 
ka nga sa mga nalulugi. " Surah az-Zumar: 65 

At ang mga Ayah 14 na may ganitong kahulugan ay 
napakarami. At patunay ang Qur'an at Sunnah na 
ang tamang aqidah ay nabubuod sa: Paniniwala 
kay Allah, sa mga anghel Niya, mga Kasulatan Niya, 
mga isinugo Niya, sa Huling Araw, at sa pagtatakda 
Niya; ang mabuti rito at ang masama. At ang anim 
na ito ay ang siyang saligan ng tamang Aqidah na 
ibinaba ang Qur'an dahil rito, at ipinadala ni Allah 
ang Sugo niya na si Muhammad S. At sumasangay 
sa mga sligan na ito ang lahat na ipinag-uutos ang 


14 Ayah: isang buong salaysay o pangungusap sa loob ng isang 
Surah, o kaya'y talata sa loob ng Surah sa Qur'an. 


20 






Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


paniniwala rito hinggil sa mga al-Ghayb 15 , at ang 
lahat na ibinalita ni Allah at ng Sugo ni Allah S. At 
ang mga patunay ng anim na saligang ito sa Qur'an 
at Sunnah ay napakarami, kabilang na rito ang: 
"Hindi pagpapakabuti na inyong iharap ang inyong mga 
mukha sa dakong silangan o kanluran ; datapuwat ang 
kabutihan ay (taglay ng) mga naniniwala kay Allah, sa 
Huling Araw, sa mga Anghel, sa mga Aklat, at sa mga 
Propeta;" Surah al-Baqarah: 177, at sinabi Niya: " 
Sumampalataya ang Sugo sa ibinaba sa kanya mula sa 
Panginoon niya at gayon din ang mga 
mananampalataya. Bawat isa ay sumampalataya kay 
Allah, sa mga anghel Niya, sa mga kasulatan Niya, at sa 
mga sugo Niya. "Hindi kami nagtatangi-tangi sa mga 
sugo Niya," Surah al-Baqarah: 285, at sinabi Niya: "O 
mga sumampalataya, sumampalataya kayo kay Allah, sa 
Sugo Niya, sa Aklat na pinagbababa Niya sa Sugo Niya at 
sa aklat na ibinaba Niya noong una. Ang sinumang 
tumangging sumampalataya kay Allah, sa mga anghel 
Niya, sa mga aklat Niya, sa mga sugo Niya at sa Huling 
Araw ay talaga ngang naligaw na nang malayong 


15 Al-Ghayb: mga bagay na nakalingid sa ating paningin o 
pakiramdam, gaya ng paniniwala sa Paraiso na hindi pa natin 
nakikita. 


21 






Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC bull JjMoJI £ 


pagkaligaw." Surah an-Nisa 1 136, at sinabi Niya: "Hindi 
mo bo naioiaman na si Allah ay nakaaalam sa anumang 
nasa langit at lupa. Tunay na iyon ay nasa isang aklat. 
Tunay na iyon kay Allah ay madali. " Surah al-Hajj: 70. At 
ang mga Hadith na Sahih na patunay sa mga 
saligang ito ay napakarami, kabilang na ang Hadith 
na inulat ni Muslim ayon kay Umar bin al-Khattab 0 
na si anghel Jibril m\ ay nagtanong sa Sugo ni Allah 
S tungkol sa Iman 16 , kaya sinabi niya S: "Ang Iman 
ayna maniwala ka kay Allah, sa mga anghel Niya, 
sa mga kapahayagan Niya, sa mga isinugo Niya, at 
sa Huling Araw, at na maniwala ka sa pagtatakda ; 
ang mabuti rito at ang masama." At sumasangay sa 
mga saligang ito ang lahat na ipinag-uutos sa muslim 
na dapat niyang paniwalaan hinggil kay Allah, at sa 
mga bagay na al-Ghayb. 

Kaya kabilang sa paniniwala kay Allah ay ang 
paniniwala na Siya ang tunay na Diyos; ang karapat- 
dapat sa pagsamba na hindi gagawin sa iba sa 
Kanya sapagkat Siya ang tagapaglikha ng mga 
lingkod, at nagbibigay at bumibiyaya sa kanila, at 


16 Iman: paniniwala 


22 






Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


siya ang maalam sa inililihim at inilalantad nila, at 
Siya ang may kakayanan sa paggantimpala sa mga 
sumunod at pagpaparusa sa mga sumuway. Dahil sa 
pagsambang ito ay nilikha ni Allah ang ath- 
Thaqalayn 17 at inutusan Niya sila rito, gaya ng sinabi 
Niya: "Hindi Ko nilikha ang jinn at ang tao kundi upang 
sambahin nila Ako. Hindi Ako naghahangad muia sa 
kanila ng anumang panustos at hindi Ako naghahangad 
na pakainin nila Ako. Tunay na si Allah ay ang Palatustos, 
ang May matatag na lakas." Surah adh-Dhariyat: 56-58, 
at sinabi Niya: "O mga tao, sambahin ninyo ang 
Panginoon ninyo na lumikha sa inyo at sa mga kabilang 
sa nauna sa inyo nang harinawa kayo ay mangilag 
magkasala, na gumawa para sa inyo ng lupa bilang 
higaan 18 at ng langit bilang silong at nagbaba muia sa 
langit ng tubig kaya nagpaluwal Siya sa pamamagitan 
nito ng mga bunga bilang kaloob na panustos sa inyo. 
Kaya huwag kayong gumawa para kay Allah ng mga 
kaagaw samantalang kayo ay nakaaalam." Surah al- 
Baqarah:21-22. at tunay na ipinadala ni Allah ang 
mga sugo at ibinaba Niya ang mga kapahayagan 


17 Ath-Thaqalayn: ang tao at ang jinni. 

18 O latag. 


23 






Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


upang ipaliwanag ang katotohanang ito at upang 
humikayat tungo rito. 

At ang pagbabala laban sa anumang sumasalungat 
rito, gaya ng sinabi ni Allah: "Talago ngang nagpadala 
Kami sa bawat kalipunan ng isang sugo, na nagsasabi: 
"Sambahin ninyo si Allah at iwaksi ninyo ang nagdidiyus- 
diyusan."" Surah an-Nahl: 36, at sinabi Niya: "Hindi Kami 
nagsugo noong wala ka pa ng anumang sugo malibang 
nagsisiwalat Kami sa kanya na walang Diyos kundi Ako 
kaya sambahin ninyo Ako." Surah al-Anbiya 1 : 25, at 
sinabi Niya: "Ito ay isang Aklat na tahasang pinalinaw 
ang mga Talata nito, pagkatapos ay sinarisari ang mga 
ito mula sa panig ng isang Marunong, isang Nakababatid, 
upang wala kayong sambahin kundi si Allah. Tunay na 
ako para sa inyo mula sa Kanya ay isang tagapagbabala 
at isang tagapagbalita ng nakagagalak." Surah Hud: 1- 
2. At ang katotohan sa pagsambang ito ay: Ito ay 
pagtatangi kay Allah sa lahat na mga pagsamba ng 
mga lingkod gaya ng Dua 1 , takot, paghahangad, 
Salah, ayuno, Dhabh, Nadhr, at iba pa na kabilang 
sa mga uri ng pagsamba sa aspeto ng 
pagpapakumbaba, pagkalugod at takot sa Kanya 
kabilang na ang kaganapan ng pagmamahal sa 
Kanya at pagpapakumbaba sa kadakilaan Niya. At 


24 





Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ 


ang karamihan sa Qur'an ay ibinaba na tumatalakay 
sa dakilang saligan na ito, gaya ng sinabi Niya: "Tunay 
na Kami ay nagbaba sa iyo ng Aklat kalakip ng 
katotohanan, kaya sambahin mo si Allah na nag-aalay ng 
kawagasan sa Kanya sa pagtalima. Kaingat, ukol kay 
Allah ang wagas na pagtalima." Surah: az-Zumar: 2-3, at 
sinabi Niya: " Kaya dumalangin kayo kay Allah na mga 
nag-aalay ng kawagasan sa Kanya sa pagtalima, kahit 
pa man masuklam ang mga tumatangging 
sumampalataya." Surah Ghafir: 14, at sinabi Niya: 'At 
itinakda ng Panginoon mo na wala kayong sasambahin 
kundi Siya lang..." Surah al-lsra 1 : 23. at sa Hadith ayon 
kay Mu'adh bin Jabai na ang Propeta S ay 
nagsabi: " Ang karapatan ni Allah sa mga lingkod ay 
na sambahin nila Siya at huwag nila Siyang itambal 
sa anuman" 

At kabilang rin sa paniniwala kay Allah ay ang 
paniniwala sa lahat na inubliga Niya sa mga lingkod 
at ipinag-utos Niya na limang haligi ng Islam; ang 
pagsasaksi na walang Diyos kundi si Allah at si 
Muhammad ay sugo ni Allah, at ang pagtayo ng 
Salah, pagbigay ng Zakah, pag-aayuno sa 
Ramadhan, at ang pagsasagawa ng Hajj sa Banal 
na bahay ni Allah para sa mga may kakayanan. 


25 





Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


Kabilang narin ang iba pang mga ipinag-uutos ng 
Shari'ah. At ang pinaka-mahalaga at pinaka-dakila 
sa mga haligi na ito ay ang pagsasaksi na walang 
Diyos kundi si Allah at si Muhammad ay sugo ni Allah 
sapagkat ang pagsasaksi na walang Diyos kundi si 
Allah ay humihiling ng kadalisayan ng pagsamba 
para kay Allah lamang at pagwaksi sa iba sa Kanya. 
At tunay na ang kahulugan nito ay; walang tunay na 
sinasamba kundi si Allah lamang. Kaya sinumang 
sinamba na bukod kay Allah mula sa tao, anghel, 
jinni o anumang tulad nito ay huwad na sinasamba. 
At ang tunay na sinasamba ay si Allah lamang, gaya 
ng sinabi Niya: “lyon ay dahil si Allah ay ang 
Katotohanan, at na ang anumang dinadalanginan nila 
bukod pa sa Kanya ay ang Kabulaanan," Surah al-Hajj: 
62. At nauna nang ipaliwanag na nilikha ni Allah ang 
Thaqalayn dahil sa saligan na ito at inutusan Niya sila 
rito, at dahil rito ay ipinadala Niya ang mga sugo at 
ibinaba Niya ang mga Kapahayagan. Kaya isiping 
mabuti ang mga yaon at magmuni-muni nang 
marami upang maging malinaw para sa iyo ang 
anumang nangyari sa marami sa mga muslim na 
kawalan ng kaalaman sa dakilang saligan na ito 


26 





Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


hanggang sa sumamba na sila sa iba kay Allah, at 
ibinaling na nila ang karapatan Niya sa iba. 

At kabilang sa paniniwala kay Allah ay ang 
paniniwala na Siya ang tagapaglikha ng nilalang, at 
namamahala sa kanila, at nagtatakda sa kanila sa 
pamamagitan ng kaalaman at kakayahan Niya sa 
anumang ninanais Niya, at Siya ang may-ari ng 
mundo at Huling Araw, at Panginoon ng lahat na 
mga nilalang at wala ng iba pang tagapaglikha, 
panginoon maliban sa Kanya. At ipinadala niya ang 
mga sugo at ibinaba Niya ang mga Kasulatan para 
sa kapakanan ng mga tao at pag-iimbita sa kanila 
tungo sa kaligtasan nila at kapakanan nila dito at sa 
kabilang buhay. At wala Siyang katambal sa lahat 
na iyon. Sabi Niya: "Si Allah ay Tagapaglikha ng bawat 
bagay, at Siya sa bawat bagay ay Pinananaligan. " Surah 
az-Zumar: 62, at sinabi Niya: "Tunay na ang Panginoon 
ninyo ay si Allah na lumikha sa mga iangit at lupa sa loob 
ng anim na araw. Pagkatapos ay lumuklok Siya sa Trono. 
Ipinambabalot Niya ang gabi sa maghapon na 
humahabol naman boon sa gabi nang maliksi. Nilikha 
Niya ang araw, ang buwan at ang mga bituin, na mga 
sunud-sunuran sa utos Niya. Pakatandaan, ukol sa Kanya 


27 





Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


ang paglikha at ang pag-uutos. Mapagpala si Allah, ang 
Panginoon ng mga nilalang. " Surah al-A'raf: 54 

At kabilang sa paniniwala kay Allah ay: Ang 
paniniwala sa mga mabuting pangalan Niya at 
matataas na katangian Niya na matatagpuan sa 
Qur'an at napagtibay mula sa Sugo Niya na walang 
Tahrif, 19 at walang Ta'til, 20 at walang Takyif 21 at 
walang Tamthil 22 kaya obligado na walang 
paghahalintulad sa mga ito kasama na ang 
paniniwala sa mga napatunayang dakilang 
kahulugan nito; at ito ang mga katangian ni Allah na 
kinakailangang itangi Siya sa karapat-dapat sa 
Kanya nang walang anumang paghahambing sa 
mga nilikha Niya na mga katangian Niya, gaya ng 
sinabi Niya: "Walang katulad sa Kanya na anumang 


19 Tahrif: pagbaling sa kahulugan nito 

20 Ta'til: pagsira sa kahulugan nito 

21 Takyif: paghahalintulad, o pagtanong ng 'Paano ang 
katangian ni Allah'? 

22 Tamthil: paghahambing sa mga katangian Niya sa katulad ng 
katangian ng mga nilikha Niya 


28 






Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


bagay, at Siya ay a rig Nakaririnig, ang Nakakikita." Surah 
ash-Shura 1 : 11, at sinabi Niya: "Kaya huwag ninyong 
gawan si Allah rig mga kahalintulad. Tunay na si Allah ay 
nakaaalam at kayo ay hindI nakaaalam. " Surah an-Nahl: 
74. at ito ang Aqidah ng Ahlus-Sunnah wal-Jama'ah 23 
mula sa mga Sahabah ng sugo ni Allah S at ang 
mga mabuting sumunod sa kanila. At ito ang 
ipinarating ni Imam Abul-Hasan al-Ash'ari -kaawaan 
nawa siya ni Allah- sa kanyang aklat na 'al-Maqalat' 
ayon sa mga maalam sa Hadith at kasapi ng 
Sunnah. At ipinarating din ito ng iba sa kanya na 
mga maalam at may pananampalataya. 

Sinabi ni al-Awza'iy -kaawaan nawa siya ni Allah- : 
Naitanong kay az-Zuhri at kay Mak'hul ang hinggil sa 
mga Ayah na tumatalakay sa mga katangian, sabi 
nila: 'paniwalaan ninyo ito katulad ng pagdating nito'. At 
sinabi ni al-Walid bin Muslim -kaawaan nawa siya ni 
Allah-: Naitanong kay Malik, al-Awza'iy, at al-Layth 
bin Sa'ad, at Sufyan ath-Thawri -kaawaan nawa 


23 Ahlus-Sunnah wal-Jama'ah: ang mga sumusunod sa Sunnah 
(paraan ng Sugo ni Allah S at nananatili sa Jama'ah (grupo ng 
mga matutuwid) 


29 






Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC bull JjMoJI £ 


silang lahat ni Allah- ang tungkol sa mga Hadith na 
nai-ulat hinggil sa mga katangian. Sabi nila: ’Obligado 
na walang paghahalintulad sa mga ito 1 . At sinabi ni al- 
Awza'iy: Kami noon at ang mga Tabi'in ay nagkakaisa na 
sinasabi namin na 'Si Allah ay nasa trono Niya, at 
pinaniniwalaan namin ang lahat na dumating sa Sunnah 
na mga katangian ni Allah 1 . At nang tanungin si Rabi'ah 
bin Abi Abdurrahman; ang tagapagturo ni Malik - 
kaawaan nawa sila ni Allah- tungkol sa al-lstiwa' 24 , at 
sinabi niya: Ang Istiwa 1 ay hindi nakalingid, at ang 
pagtatanong kung paano ito ay hindi kayang arukin, at 
mula kay Allah ang kapahayagan at ang malinaw na 
pagpaparating ay sa Sugo, at ang sa atin ay ang 
pagpapatotoo. 1 At naitanong din kay Imam Malik ang 
tungkol dito at sinabi niya: 'ang istiwa 1 ay malinaw, at 
ang pagtatanong kung paano ito ay hindi tama, at ang 
paniniwala rito ay Wajib, at ang pagtatanong hinggil rito 
ay Bid'ah.' At nai-ulat ang katulad ng ganitong 
kahulugan ayon kay Ummu Salamah . At 

sinabi ni Imam Abdullah bin Mubarak -kaawaan siya 
ni Allah-: 'Alam namin na ang Panginoon namin ay 
nasa ibabaw ng mga langit Niya, sa kanyang 


24 Istawa 1 : pumaibabaw 


30 






Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC dull JjMoJI £ 


trono... 1 at ang mga salita ng mga maalam hinggil 
rito ay napakarami na hindi na kayang sabihin sa 
panayam na ito. At kung sinuman ang magnais na 
balikan ang mga yaon ay balikan niya ang mga 
aklat na sinulat ng mga maalam patungkol sa bagay 
na ito, gaya ng: 'As-Sunnah 1 na inakda ni Abdullah 
bin Imam Ahmad, At-Tawhid' na inakda ni 
Muhammad bin Khuzaymah, As-Sunnah 1 na inakda 
ni Abul Qasim al-Lalka-iy at-Tabari, at As-Sunnah 1 na 
inakda ni Abu Bakr bin Abil Asim. At ang mga sagot 
ni Shaykhul Islam Ibnu Taymiyyah sa mga tao sa 
Humah ; na ang mga sagot niya ay napakaraming 
pakinabang na ipinaliwanag niya rito ang Aqidah ng 
Ahlus Sunnah. At binanggit din niya rito ang mga 
sinabi nila, at ang mga patunay ng Sharidh at lohikal 
na umaayon sa mga sinabi ng mga Ahlus Sunnah , at 
pagpapasinungaling sa mga sinasabi ng mga 
kalaban nila. Ang sulat niya na pinamagatang At- 
Tadmuriyyah' na ginawa niyang payak, at 
ipinaliwanag ang Aqidah ng Ahlus Sunnah ayon sa 
mga patunay rito mula sa Sharidh at lohikal, at mga 
argumento laban sa mga sumasalungat sa 
katotohanan. At ang lahat na sumasalungat sa Ahlus 
Sunnah sa mga Aqidah patungkol sa mga Pangalan 


31 





Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


at Katangian ni Allah ay talagang nagkamali, at 
siguradong sumalungat sa mga patunay na mula sa 
Shari'ah at lohikal. 

At ang Ahlus Sunnah wal Jama'ah ay pinagtitibay 
nila kay Allah ang anumang pinagtibay Niya sa sarili 
Niya sa Qur'an, o kaya'y ang pinagtibay sa Kanya ng 
Sugo Niya na si Muhammad S sa kanyang Sunnah. 
Ito ay pagtitibay na walang Tamthil, at itinakwil nila 
sa Kanya ang paghahalintulad sa mga nilikha Niya 
bilang pag-iwas sa pagsira sa mga katangian Niya 
kaya nakamit nila ang kaligtasan mula sa 
pagkakasalungatan, at isinagawa nila ang ayon sa 
lahat na patunay. At ito ay pamamaraan ni Allah sa 
mga nanatili sa katotohanan na siyang dahilan kung 
bakit naipadala ang mga sugo Niya, at nagsumikap 
at taus-puso para kay Allah sa pananalangin sa 
Kanya, gaya ng sinabi ni Allah: "Hindi sila dumarating 
sa iyo na may dalang isang paghahalintulad malibang 
dinalhan ka Namin ng katotohanan at ng higit na 
magaling sa pagpapaliwanag."" Surah al-Furqan: 33. At 
sinabi ni al-Hafidh Ibnu Kathir -kaawaan nawa siya ni 
Allah- sa kanyang pagpapaliwanag sa sinabi ni 
Allah: "Tunay na ang Panginoon ninyo ay si Allah na 
lumikha sa mga langit at lupa sa loob ng anim na araw. 

32 






Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


Pagkatapos ay lumuklok Siya sa Trono..." Surah al-A'raf: 
54, sabi niya: 'Ang mga tao sa ganitong katayuan ay 
may mga salitang napakarami na hindi naman 
umaayon, subalit ang tatahakin natin ay ang 
pamamaraan ng mga Salaf as-Salih na si Malik, al- 
Awza'iy, ath-Thawri, al-Layth bin Sad, ash-Shafi'l, 
Ahmad, Is'haq bin Rahawayhi at iba pa sa kanila na 
mga nauna at huling Imam ng mga Muslim, na 
paniwalaan ito nang walang Takyif, Tashbih 25 at Ta'til. 
Tunay na si Allah ay wala Siyang katulad na anuman 
mula sa mga nilikha Niya, at wala bagay na katulad 
Niya at Siya ay Nakaririnig at Nakakakita. Datapwat 
pinanatili ito katulad ng sinabi ng mga Imam, 
kabilang sa kanila ay si Na'im bin Hammad al- 
Khuza'iy na nagsabi: Sinuman ang inihalintulad niya si 
Allah sa nilikha Niya ay nakagawa ng Kufr 26 , at 
sinuman ang tumanggi sa paniniwala sa mga 
itinangi ni Allah sa sarili Niya ay nakagawa rin ng Kufr, 
at walang paghahalintulad sa anumang itinangi ni 
Allah at ng Sugo Niya na katangian sa Kanyang sarili. 


25 Tashbih: Paghahambing o paghahalintulad 

26 Kufr: Kawalan ng pananampalataya 


33 






Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


Kaya sinuman ang pinagtibay niya kay Allah ang 
anumang -katangian ni Allah- nasa mga Ayah at sa 
mga Hadtih na Sahih sa pamamaraang nararapat 
sa kadakilaan ni Allah , at itinakwil niya kay Allah ang 
mga pagkukulang -sa katangian- ay tunay ngang 
natahak niya ang daan ng gabay.' 

At ang paniniwala sa mga anghel ay napapaloob 
rito ang: Paniniwala sa kanila bilang pangkalahatan 
at detalyado. Ang isang muslim ay naniniwala na si 
Allah ay mayroong mga anghel na nilikha Niya sila 
para sumunod sa Kanya, at binigyan Niya sila ng 
katangian na sila ay: "...bagkus mga pinarangalang 
likod sila. Hindi nila Siya inuunahan sa pagsasalita at sila sa 
utos Niya ay nagsasagawa. Nalalaman Niya ang nasa 
harapan nila at ang nasa iikuran nila. Hindi sila 
makapamamagitan kundi sa sinumang kinasiyahan Niya, 
at sila sa takot sa Kanya ay mga nababagabag." Surah 
al-Anbiya 1 : 26-28. At ang mga anghel ay 
napakaraming klase. Meron sa kanila na inatasan na 
taga-buhat ng trono ni Allah, at meron ding taga- 
bantay ng Paraiso at Impyerno, at meron ding 
naatasang mangalaga sa mga Gawain ng mga tao. 
At naniniwala rin tayo nang detalyado sa mga 
pinangalanan ni Allah at ng sugo Niya S sa kanila, 
34 





Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC bull JjMoJI £ 


gaya ni Jibril, Mikail, at si Malik ang tagapangalaga 
ng Impyerno, at Israfil na naatasang humihip ng 
tambuli. At nabanggit sila sa mga Hadtih na Sahih. At 
nai-ulat ayon kay Aishah na ang Propeta S 

ay nagsabi: "Nilikha ang mga anghel mula sa 
liwanag, at nilikha ang Jinn mula sa lagablab ng 
apoy, at nilikha si Adam mula sa kung ano ang 
naitangi sa inyo." Inulat ni Muslim. At ganoon rin ang 
paniniwala sa mga kasulatan, na obligadong 
maniwala sa mga yaon na si Allah ay nagpa-baba 
ng mga kasulatan sa kanyang mga propeta at sugo 
upang ipaliwanag ang katotohanan sa Kanya at 
ang pag-imbita tungo rito, gaya ng sinabi ni Allah: 
"Talaga ngang isinugo Namin ang mga sugo kalakip ang 
mga malinaw na patunay at ibinaba Namin kasama nila 
ang kasulatan at ang timbangan upang magpanatili ang 
mga tao sa katarungan." Surah al-Hadid: 25, at sinabi 
Niya: "Ang mga tao noon ay nag-iisang kalipunan. 
Pagkalipas ay ipinadala ni Allah ang mga propeta bilang 
mga tagapagbalita ng nakagagalak at mga 
tagapagbabala. Nagbaba Siya kasama nila ng kasulatan 
kalakip ng katotohanan upang humatol sa pagitan ng 
mga tao hinggil sa bagay na nagkakasalungatan sila." 
Surah al-Baqarah: 213. 


35 





Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


At pinaniniwalaan natin ang mga detalye sa 
anumang pinangalanan ni Allah mula rito gaya ng 
Tawrah, Injil, Zabur, at Qur'an. At ang Qur'an ang 
siyang pinakamainam at katapusan nito. At ito rin 
ang taga-hatol at nagpapatotoo sa mga yaon. At 
ito ang siyang obligadong paniwalaan ng lahat na 
Ummah, at ang paghahatol rito kasama ang mga 
tamang nai-ulat mula sa Sunnah ng Sugo ni Allah S 
sapagkat ipinadala ni Allah si Muhammad na sugo 
sa lahat na Thaqalayn. At ibinaba Niya sa kanya ang 
Qur'an na ito upang ipang-hatoi niya sa kanila. At 
ginawa Niya itong lunas sa karamdaman ng mga 
dibdib, at pagpapaliwanag sa lahat ng bagay, at 
gabay, at habag para sa mga mananampalataya, 
gaya ng sinabi Niya: "Ito ay isang Aklat na ibinaba 
Namin, na pinagpala—kaya sundin ninyo ito at mangilag 
kayong magkasala nang harinawa kayo ay kaawaan." 
Surah al-An'am: 155, at sinabi Niya: "Nagpababa Kami 
sa iyo ng Aklat bilang paglilinaw para sa bawat bagay, 
patnubay, awa at nakagagalak na balita para sa mga 
Muslim." Surah an-Nahl: 89, at sinabi Niya: "Sabihin mo: "O 
mga tao, tunay na ako ay Sugo ni Allah sa inyong lahat, 
Siya na ukol sa Kanya ang paghahari sa mga Langit at 
Lupa; walang Diyos kundi Siya. Nagbibigay-buhay Siya at 
bumabawi Siya ng buhay. Kaya sumampalataya kayo 


36 





Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


kay Allah at sa Sugo Niya, ang Propeta na hindi 
nakababasa't nakasusulat, na sumasampalataya kay 
Allah at sa mga Salita Niya , at sundin ninyo ito nang 
harinawa kayo ay mapatnubayan."" Surah al-A'raf: 158 

At ang mga Ayah na tumatalakay rito ay napaka- 
rami. At ganoon rin ang paniniwala sa mga sugo, na 
obligado ang paniniwala sa kanila. Kaya 
paniniwalaan natin na si Allah ay nagpadala sa mga 
lingkod Niya ng mga sugo mula sa kanila na taga- 
balita ng mabuti at taga-babala, at mga taga- 
imbita tungo sa katotohanan. Kaya sinuman ang 
tumugon sa kanila ay talagang nagwagi ng 
kaligayahan. At sinuman ang sumuway sa kanila ay 
malalagay sa kahihiyan at pagsisisi. At ang sagka at 
pinakamainam sa kanila ay si Muhammad anak ni 
Abdullah na ating propeta S, gaya ng sinabi Niya: 
"Talaga ngang nagpadala Kami sa bawat kalipunan ng 
isang sugo, na nagsasabi: "Sambahin ninyo si Allah at 
iwaksi ninyo ang nagdidiyus-diyusan." 11 Surah an-Nahl: 36, 
at sinabi Niya: "Si Muhammad ay hindi ama ng isa sa mga 
kalalakihan ninyo bagkus ang Sugo ni Allah at ang 
pangwakas sa mga Propeta." Surah al-Ahzab: 40. At 
ang sinumang pinangalanan ni Allah sa kanila o 
kayay nai-ulat mula sa Sugo ni Allah S ang pangalan 


37 





Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


niya ay naniniwala tayo sa kanya, gaya ni Nuh, Hud, 
Salih, ibrahim at iba pa sa kanila, mapasa-kanila ang 
kapayapaan ni Allah at sa mga pamilya at mga 
taga-sunod nila. 

At tungkol naman sa paniniwala sa Huling Araw at 
saklaw nito ang paniniwala sa lahat na ibinalita ni 
Allah at ng Sugo Niya S na anumang pangyayari sa 
pagkatapos ng kamatayan, gaya ng pagsubok, 
parusa at biyaya sa libingan. At ang anumang 
pangyayari sa Araw ng Pagkabuhay, gaya ng mga 
kahindik-hindik at mga pahirap rito, at ang pagtawid 
sa Sirat, ang timbangan, ang pagtutuos, ang 
paggantimpala, at ang pamamahagi sa mga 
talaan ng mga Gawain ng mga tao na mayroong 
makukuha niya ang talaan niya sa pamamagitan ng 
kanang kamay at mayroon ding makakamit ang 
talaan niya sa kaliwang kamay niya, o kayay 
makukuha niya ito mula sa likuran niya. At saklaw rin 
nito ang paniniwala sa Hawd 27 na inihanda para sa 
Propeta natin na si Muhammad S. At ang 
paniniwala sa Paraiso at Impyerno. At ang 


27 Hawd: ang 


38 






Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


pagtanaw ng mga mananampalataya sa 
Panginoon nila at ang pakikipag-usap Niya sa kanila, 
at ang anumang mga naibalita mula sa Marangal 
na Qur'an at tamang Sunnah mula sa Sugo ni Allah 
S. Kaya obligado na paniwalaan ang lahat na iyon 
at ang pagpapatotoo roon na umaayon sa 
ipinaliwanag ni Allah at ng Sugo Niya S. 

Ang Paniniwala sa Qadr ay May Apat na Bagay: 

Una: Na si Allah ay talagang nakaaalam sa 
anumang nangyari at sa mangyayari pa, at alam 
Niya ang kalagayan ng mga lingkod Niya, at alam 
Niya ang mga biyaya, kamatayan, at mga Gawain 
nila, at iba pang mga pangyayari sa kanila. Hindi 
maikukubli sa Kanya ang isaman mula sa mga yaon, 
Kaluwalhatian at Mataas siya, gaya ng sinabi Niya: 
"Tunay na si Allah sa bawat bagay ay Maalam. " Surah at- 
Tawbah: 115, at sinabi Niya: "... upang malaman ninyo 
na si Allah sa bawat bagay ay Makapangyarihan, at na si 
Allah ay sumaklaw nga sa bawat bagay sa kaalaman." 
Surah at-Talaq: 12. 

Ikalawa: Na isinulat Niya ang lahat na itinakda at 
pinatupad Niya, gaya ng sinabi Niya: 'Alarm Namin 


39 





Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC dull JjMoJI £ 


ang ibinabawas ng lupa mula sa kanila, at may taglay 
Kaming Aklat na pinangangalagaan." Surah Qaf: 4, at 
sinabi Niya: "... at ang bawat bagay ay inisa-isa Namin 
sa talaang naglilinaw." Surah YASIN: 12, at sinabi Niya: 
"Hindi mo ba nalalaman na si Allah ay nakaaalam sa 
anumang nasa langit at lupa. Tunay na iyon ay nasa 
isang aklat. Tunay na iyon kay Allah ay madali." Surah al- 
Hajj:70. 

Ikatlo: Ang paniniwala sa pagnanais Niya na 
mangyayari ang anumang nais Niya ay mangyayari, 
at ang anumang hindi Niya nais ay hindi 
mangyayari, gaya ng sinabi Niya: "Tunay na si Allah ay 
gumagawa ng anumang ninanais Niya." Surah al-Hajj: 
18, at sinabi Niya: "Ang utos Niya, kapag niloob Niya ang 
isang bagay, ay na magsasabi lamang Siya para roon ng 
"Mangyari" at mangyayari." Surah YASIN: 82, at sinabi 
Niya: "... at hindi ninyo niloloob maliban kung niloloob ni 
Allah, ang Panginoon ng mga nilalang." Surah at-Takwir: 
29. 

Ika-apat: Ang pagkakalikha Niya sa lahat na umiral; 
walang Tagapaglikha na iba sa Kanya at walang 
Panginoon na kapantay sa Kanya, gaya ng sinabi 
Niya: "Si Allah ay Tagapaglikha ng bawat bagay, at Siya 

40 





Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


sa bawat bagay ay Pinananaligan. " Surah az-Zumar: 62, 
at sinabi Niya: "O mga tao, alalahanin ninyo ang biyaya 
ni Allah sa inyo. May tagapaglikha pa bang iba pa kay 
Allah , no nagkakaloob ng panustos sa inyo mula sa langit 
at lupa? Walang Diyos kundi Siya; kay a bakit pa kayo 
bumabaling palayo?" Surah Fatir: 3 

Samakatuwid, ang paniniwala sa Qadr ay 
sumasaklaw sa paniniwala sa apat na bagay na 
yaon ayon sa Ahlussunnah wal Jama'ah. Salungat sa 
mga hindi naniwala roon mula sa mga gumagawa 
ng Bid'ah, 

At saklaw ng paniniwala kay Allah ang paniniwala 
na ang Iman ay salita at gawa na nadaragdagan sa 
pamamagitan ng pagsunod, at nababawasan sa 
pamamagitan ng pagsuway. At na hindi 
ipinahihintulot sa isa ng husgahan ng Takfir 28 ang isa 
na kabilang sa mga muslim dahil lang sa isang 
bagay na kabilang sa mga pagsuway na nagawa 
na hindi naman Shirk at Kufr, gaya ng 
pangangalunya, pagnanakaw, at pagkain mula sa 


28 Takfir: ang paghusga sa kapwa na siya ay Kafir o walang 
paniniwala. 


41 






Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


Riba', at ang pag-inom ng nakalalasing, at 
paglapastangan sa mga magulang, at anumang 
gaya nito na mga malalaking kasalanan na hindi 
naman niya hinahatol rito ang pagpapahintulot, 
ayon ito sa sinabi ni Allah: "Tunay na si Allah ay hindi 
magpapatawad na tambalan Siya ngunit 
magpapatawad Siya sa anumang mababa pa roon sa 
kaninumang loloobin Niya. Ang sinumang nagtatambal 
kay Allah ay nakagawa nga ng isang mabigat na 
kasalanan" surah an-Nisa 1 : 48. 

At ayon narin sa napatunayan sa mga 
napakaraming Hadith mula sa Sugo ni Allah S na 
ipalalabas ni Allah mula sa Impyerno ang sinumang 
mayroong kahit na katiting na Iman sa puso niya. At 
kabilang sa paniniwala kay Allah ay ang 
pagmamahal kay Allah at ang galit para kay Allah, 
at ang pakikipagtulungan para kay Allah at ang 
pakikipaglaban para kay Allah. Kaya mamahalin ng 
mananampalataya ang mga kapwa 
mananampalataya at makipagtulungan siya sa 
kanila, at magalit siya sa mga Kafir at kalabanin niya 
sila. 


42 





Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC dull JjMoJI £ 


At ang ulo ng mga mananampalataya sa Ummah 
na ito ay ang mga Sahabah ng Sugo ni Allah S. 
Kaya ang mga Ahlussunnah wal Jama'ah ay 
nagmamahal sa kanila, at pinaniniwalaan nila na sila 
ang pinakamainam na tao pagkatapos ng mga 
propeta, ayon sa sinabi ng Propeta S: "ang 
pinakamainam na mga tao ay ang panahon ko, at 
pagkatapos ay ang mga sumunod sa kanila , at 
pagkatapos ay ang mga sumunod sa kanila." Inulat nina 
al-Bukhari at Muslim. At pinaniniwalaan din nila na 
ang pinakamainam sa kanila ay si Abu Bakr as- 
Siddiq, at pagkatapos ay si Umar al-Faruq, at 
pagkatapos ay si Uthman Dhun-Nurayn, at 
pagkatapos ay si Ali al-Murtadha, kalugdan silang 
lahat ni Allah. 

At kasunod nila ay ang mga nalalabi sa sampung 
mga binalitaan ng Paraiso, kalugdan silang lahat ni 
Allah. At tumatahimik sila sa anumang nangyaring 
girian sa pagitan ng mga Sahabah, at 
pinaniniwalaan nila na sila roon ay mga nagsumikap 
lang, kaya sinuman ang tama ay mapapasakanya 
ang dalawang mabuti, at sinuman ang mali ay 
mapapasakanaya ang isang mabuti. At minamahal 


43 





Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC dull JjMoJI £ 


din nila ang pamilya 29 ng Sugo ni Allah S na mga 
naniwala sa kanya. At nagtitiwala sila sa kanila at 
nagtitiwala sila sa mga kabiyak ng Sugo ni Allah; sila 
ay ina ng mga mananampalataya. At 
ipinapanalangin nila ang lugod ni Allah para sa 
kanilang lahat. At iwinawaksi nila ang pamamaraan 
ng mga Shi'ah na mga namumuot sa mga 
kasamahan ng Sugo ni Allah S, at minumura nila 
sila,at nagpapalabis sila sa Ahlul Boyt, at itinataas nila 
sila sa hangganan ng karangalan nila. At gayun din 
na iwinawaksi nila ang pamamaraan ng mga 
Nasibah na ginagawan ng masama ang mga Ahlul 
Bayt sa pamamagitan ng salita at gawa. At ang 
lahat na nabanggit namin na sa buod na salitang ito 
ay kabilang sa Tamang Aqidah na sa pamamagitan 
nito ay ipinadala ni Allah ang Sugo Niya na si 
Muhammad S, at ito ay Aqidah ng mga Ligtas na 
grupo; ang Ahlussunnah wal Jama'ah na sinabi rito 
ng Propeta S: "Mananatili ang grupo mula sa 
Ummah ko sa katotohanan na wagi, hindi 
makapipinsala sa kanila ang sinumang naninira sa 
kanila hanggang sa da rating ang kautusan ni Allah, 

29 Ahlul Bayt 


44 






Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


kaluwalhatian sa Kanya." At sinabi pa niya S: "Nahati 
ang mga Hudyo sa pitumput isang sekta, at ang 
mga Kristiyano sa pitumput dalawang sekta. At 
mahahati ang Ummah na ito sa pitumput tatlong 
sekta, lahat na iyon ay sa Impyerno maliban sa isa." 
Sabi ng Sahabah: 'S/no ang iyon, o Sugo ni Allah?' 
Sabi niya: "Ang sinumang nasa tulad ng aking 
pamamaraan ngayon at ng mga Sahabah ko." Kaya 
ito ang Aqidah na dapat panghawakan at maging 
matuwid rito, at ang pag-iingat sa anumang 
sumasalungat rito. 

At hinggil naman sa mga lumihis at sumalungat mula 
sa ganitong Aqidah ay napakaraming uri. Kabilang 
na sa kanila ang mga sumasamba sa mga rebulto, 
diyus-diyosan, mga anghel, mga mabubuting tao, 
mga jinn, mga kahoy at bato, at mga tulad pa nito. 
Sila yaong mga hindi tumugon sa imbita ng mga 
sugo, subalit sinalungat at nakipagmatigasan pa sila 
sa kanila, gaya ng ginawa ng Quraysh at ng iba 
pang mga Arabo sa ating Propeta na si Muhammad 
S. Sila yaong mga nanalangin sa mga diyos nila 
para lutasin ang mga pangangailangan, at lunas sa 
mga may karamdaman, at kawagian laban sa mga 


45 





Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


kalaban. Sila ay nag-aalay sa mga yaon, at 
namamanata sa mga yaon. Kaya nang suwayin sila 
ng Sugo ni Allah S at utusan sila sa pagiging taus- 
puso sa pagsamba kay Allah, na Siya lamang ay 
sinuway nila ito at sinabi nila: "Ginawa ba niya ang 
mga diyos na nag-iisang diyos? Tunay na ito ay talagang 
isang kataka-takang bagay" Surah Sad: 5. Subalit 
nagpatuloy parin ang Sugo ni Allah S sa pag-imbita 
sa kanila tungo kay Allah at pagbabala sa kanila 
mula sa Shirk, at ipinapaliwanag niya sa kanila ang 
katotohan hanggang sa ginabayan ni Allah mula sa 
kanila ang ginabayan Niya. At pagkatapos ay 
pumasok sila sa relihiyon ni Allah nang pulu-pulutong. 
Kaya naging lantad ang relihiyon ni Allah sa mga 
relihiyon pagkatapos ng tuluy-tuloy na pag-iimbita, 
at mahabang pakikipag-laban ng Sugo ni Allah 0 at 
ng mga Sahabah niya, at kasunod ay ng mga Tabi'in 
na mga mabubuti. At pagkatapos ay naiba na ang 
sitwasyon; kumalat ang kamang-mangan sa 
maraming tao hanggang sa bumalik ang 
nakararami sa relihiyon ng kamangmangan. 
Nagpalabis na sila sa mga propeta at mga 
mabubuti, at nanalangin na sila at nagpa-saklolo na 
sa mga ito, at iba pang mga uri ng Shirk na ginawa 


46 





Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


nila, at hindi na nila natunghayan ang kahulugan ng 
'La ilaha illallah'. 

At nananatili parin ang Shirk na ito sa pagkalat sa 
pagitan ng mga tao hanggang sa kasalukuyang 
panahon natin, ito ay dahil sa pagkalat ng kawalan 
ng kaaalaman at paglayo ng panahon sa panahon 
ng propeta S. At ang kalituhan ng mga tao ngayon 
ay tulad ng kalituhan ng mga naunang tao, at ito ay 
ang sabi nila: "... at nagsasabi sila: "Ang mga ito ay ang 
mga tagapamagitan natin kay Allah."" Surah Yunus: 18, 
""Hindi kami sumasamba sa kanila kundi upang ilapit lang 
nila kami kay Allah nang pagkalapit-lapit."" Surah az- 
Zumar: 3. Tunay na nilinaw na ni Allah ang kalituhang 
ito at ipinaliwanag niya na sinumang sumamba sa 
iba sa Kanya anumang uri ito ay talagang 
nagtambal na sa Kanya, at nawalan ng paniniwala 
sa Kanya, gaya ng sinabi Niya: "Sinasamba nila bukod 
pa kay Allah ang hindi nakapipinsala sa kanila at hindi 
nakapagdudulot ng pakinabang sa kanila at nagsasabi 
sila: "Ang mga ito ay ang mga tagapamagitan natin kay 
Allah."" Surah Yunus: 18. Kaya sinagot sila ni Allah sa 
sinabi Niya: "Sabihin mo: "Nagpapabatid ba kayo kay 
Allah ng hindi Niya nalalaman sa mga Langit ni sa Lupa? 


47 





Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


Napakamaluwalhati Niya at pagkataas-taas Niya kaysa 
sa mga itinatambal nila sa Kanya. " Surah Yunus: 18 

Kaya ipinaliwanag ni Allah sa mga Ayah na ito na 
ang pagsamba sa iba sa Kanya gaya ng pagsamba 
sa mga propeta, mabubuting tao at mga tulad nila 
ay Malaking shirk kahit pa na sabihin ng mga 
gumagawa nito na iba ito sa malaking Shirk; sa sinabi 
ni Allah: "Ang mga gumagawa ng mga tagatangkilik 
bukod pa sa Kanya ay nagsasabi: "Hindi kami 
sumasamba sa kanila kundi upang ilapit nila kami kay 
Allah nang pagkalapit-lapit."" Surah az-Zumar: 3, ay 
sinagot naman Niya ng: "Tunay na si Allah ay 
maghahatol sa pagitan nila hinggil sa anumang 
ipinagkakaiba nila. Tunay na si Allah ay hindi 
nagpapatnubay sa sinumang sinungaling na 
palatangging sumampalataya." Surah az-Zumar: 3. 
Samakatuwid ay nilinaw ni Allah sa pamamagitan ng 
ayah na ang pagsamba nila sa iba sa Kanya sa 
pamamaraan ng panalangin, takot, paghahangad 
at tulad ng mga ito ay kawalan ng paniniwala sa 
Kanya. Kaya pinaka-sinungaling sa mga sinasabi nila 
ay: 'Na ang mga diyos nila ay nagpapalapit sa 
kanila kay Allah.' 


48 





Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


At kabilang sa mga Aqidah na Kufr at salungat sa 
tamang Aqidah, at suway sa dala ng mga sugo ni 
Allah ay: Ang paniniwala ng mga Athiest sa 
kasalukuyang panahon mula sa mga tagasunod 
nina Marx, Lenin at ng iba pang taga-akay sa Kufr at 
kawalan ng paniniwala. Sinasabi man nila na sila ay 
kaanib ng Komunismo, Sosyalismo, Ba'thi o iba pang 
katawagan. Sapagkat ang saligan nila ay 'Walang 
diyos, at ang buhay ay materyal lang 1 . at kabilang sa 
saligan nila ay ang hindi paniniwala sa muling 
pagkabuhay, at sa Paraiso at Impyerno. Kaya 
sinuman ang magbasa sa mga akda nila at pag- 
aralan ang kalagayan nila ay talagang malilinawan 
siya. At walang pagdududa na ang paniniwalang ito 
ay salungat sa lahat na relihiyon, at magpapahamak 
sa mga tagasunod nito sa masamang katapusan 
dito sa mundo at sa Huling Araw. 

At kabilang sa salungat na Aqidah ay ang 
paniniwala ng mga Sufiyyah: na ang ilan sa mga 
tinatawag nilang mga Awliya 1 ay kasama daw ni 
Allah sa pamamahala, at namamahala daw sila sa 
mga pangyayari sa mundo; tinatawag nila silang 
mga Aqtab, Awtad, Aghwath, at iba pang 


49 





Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC dull JjMoJI £ 


katawagan nila sa mga diyos nila. Ito ay kabilang sa 
pinakamaruming uri ng Shirk sa pagka-panginoon, at 
ito ay mas masama pa kaysa sa Shirk na ginawa ng 
mga naunang Arab, sapagkat ang mga di- 
mananampalatayang arabo noon ay hindi sila 
nagtatambai kay Allah sa pagka-panginoon niya 
ngunit nagtatambai sila kay Allah sa pagsamba. At 
ang Shirk na ginagawa nila ay sa kaluwagan, subalit 
kapag gipit na ay taus-puso silang sumasamba kay 
Allah, gaya ng sinabi Niya: "Kapag nakasakay sila sa 
sasakyang-dagat ay dumadalangin sila kay Allah na mga 
nag-aalay ng kawagasan sa Kanya sa pagtalima; subalit 
noong naihatid na Niya sila nang ligtas sa katihan, 
walang-anu-ano sila ay nagtatambai sa Kanya" Surah al- 
Ankabut: 65. At tungkol naman sa kaisahan ni Allah 
sa pagka-panginoon Niya ay tinatanggap nilang 
nag-iisa lang si Allah rito, gaya ng sinabi Niya: 
"Talagang kung tatanungin mo nga sila kung sino ang 
lumikha sa kanila ay talagang sasabihin nga nilang si 
Allah. Kaya bakit pa sila bumaling sa iba?" Surah az- 
Zukhruf: 87, at sinabi Niya: "Sabihin mo: "Sino ang 
nagtutustos sa inyo mula sa langit at lupa? O sino ang 
nagmamay-ari ng pandinig at mga paningin? Sino ang 
nagpapaluwal ng buhay mula sa patay at ang 
nagpapaluwal ng patay mula sa buhay? Sino ang 


50 





Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


nangangasiwa sa kapakanan?" at magsasabi sila na si 
Allah. Kaya sabihin mo: "Kaya hindi pa ba kayo 
mangingilag magkasala ?"“ Surah Yunus:31 at 
napakarami pang mga ayah ang tumatalakay 
hinggil rito. 

At hinggil naman sa mga nagtatambai sa 
kasalukuyang panahon ay mas tumindi sila kaysa sa 
mga nauna sa dalawang aspeto. Una: Ang 
pagtatambal nila sa pagka-panginoon ni Allah. 
Ikalawa: ang pagtatambal nila sa kaluwagan at 
kagipitan. Ito ay matutunghayan ng sinumang 
makihalubilo at makasama sa kanila, at makita ang 
mga ginagawa nila sa libingan ni al-Husayn at al- 
Badawi at iba pa sa kanila sa Ehipto. At ganoon rin 
sa puntod ni al-Eidrus sa Aden, at ni al-Hadi sa 
Yemen, at ni Ibnu Arabi sa Sham, at ni Shaykh Abdul 
Qadir al-Jilani sa Iraq, at iba pang tulad nito na mga 
naging sikat na mga puntod na ibinabaling ng mga 
tao ang maraming karapatang para kay Allah. At 
mangilan lamang ang sumusuway sa kanila at 
nagpapaliwanag sa kanila hinggil sa katotohanan 
ng Tawhid na dito ipinadala ni Allah ang Sugo niya 
na si Muhammad S at nauna na sa kanya ang mga 


51 





Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


sugo. Tunay ngang tayo ay para kay Allah at sa 
kanya tayo magbabalik. Hinihiling namin kay Allah 
na ibalik sila sa katinuan, at na paramihin Niya ang 
mga taga-akay sa gabay, at na patnubayan Niya 
ang mga pinuno ng mga muslim at mga iskolar nila 
sa pakikipag-laban sa Shirk na ito at sa mga daan 
tungo rito, tunay na Siya ay Nakaririnig at Malapit. 

At kabilang sa mga Aqidah na salungat sa tamang 
Aqidah hinggil sa mga pangalan at katangian ni 
Allah ay ang Aqidah ng mga: al-Jahmiyyah, al- 
Mu'tazilah, at sinumang tumahak sa iandas nila sa 
pagtakwil sa mga katangian ni Allah, at pagsira sa 
mga ito bilang mga ganap na katangian Niya. At 
pagtatangi nila kay Allah sa katangian ng mga 
bagay at mga imposible. Tunay na pinaka-mataas si 
Allah sa anumang sinabi nila tungkol sa Kanya. 

At kabilang narin rito ang sinumang tumakwil sa ilang 
mga katangian niya at tinanggap lamang ang ilan, 
gaya ng mga al-Ash'ariyyah sapagkat ipinipilit nila sa 
mga tinanggap lang nilang mga katangian niya na 
may katulad ito upang matakasan nila ang mga 
katangiang hindi nila tinanggap. Kaya iniba nila ang 
pagpapakahulugan sa mga patunay nito, at 


52 





Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


sumalungat sila sa rebelasyon at lohikal na patunay, 
at nagkagulo sila rito ng malinaw na pagkagulo. 
Subalit ang mga Ahlussunnah wal Jama'ah ay 
pinagtibay nila kay Allah ang anumang pinagtibay 
Niya sa sarili Niya, o kayay ang pinagtibay sa Kanya 
ng Sugo Niya na si Muhammad S na mga pangalan 
at mga katangian bilang mga ganap. At itinakwil 
nila sa Kanya ang paghahambing sa Kanyang mga 
nilikha. Kaya ipinatupad nila ang mga patunay at 
hindi nila ito iniba at sinira, kaya naging iigtas sila 
mula sa pagkakasalungatan na nangyari sa iba. 
Kaya ito ang daan tungo sa kaligtasan at 
kaligayahan sa mundo at sa Huling Araw. At ito ang 
matuwid na landas na tinahak ng mg nauna at nga 
pinuno sa Ummah na ito. Kaya hindi magiging tama 
ang mga nahuli maliban kung ang nauna ay tama, 
at ito ay ang pagsunod sa Qur'an at Sunnah, at pag- 
iwan sa salungat rito. 

Si Allah ang gumagabay, at Siya ay sapat na para sa 
atin at ang pinakamainam na pinananaligan. At 
walang kapangyarihan at lakas kundi sa 
pamamagitan ni Allah. At ang pagbati ng 
pagpapala at kapayapaan ay mapapasa-kanyang 


53 





Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI ^y^>y^>ll 


lingkod at sugo, ang propeta natin na si 
Muhammad, at sa pamilya at mga Sahabah niya. 


54 





Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC dull JjMoJI £ 


PAGPAPATATAG NG KATIBAYAN SA HATOL 
HINGGIL SA NAGPAPASAKLOLO SA IBA KAY 
ALLAH, O KAYA'Y NANIWALA SA MGA 
MANGHUHULA 


Ang iahat na papuri ay ukol kay Allah, ang 
pagpapala at kapayapaan ay mapapasa-sugo ni 
Allah, at sa pamilya at mga Sahabah niya, at sa mga 
sumunod sa kanya. Tunay na ang Aqidah ng Tawhid 
ay ang siyang saligan na naitayo sa pamamagitan 
nito ang pag-imbita ni Muhammad S, at sa 
katotohanang ito ay pagpapatuloy sa imbita ng 
mga Iahat na sugo, gaya ng sinabi ni Allah: "Talaga 
ngang nagpadala Kami sa bawat kalipunan ng isang 
sugo, na nagsasabi: "Sambahin ninyo si Allah at iwaksi 
ninyo ang nagdidiyus-diyusan."" Surah an-Nahl:36. At 
kabilang sa saligan ng paniniwala rito ay ang 
pakikipag-laban sa mga Bid'ah at kasinungalingan; 
anumang uri ito. Kaya tunay ngang obligado sa 
bawat muslim na alamin ang relihiyon niya, at na 
sambahin niya si Allah ayon sa batas ng Islam. Tunay 
na ang mga unang muslim sa ummah na ito ay nasa 


55 





Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


gabay sa relihiyon nila sapagkat ang mga gawain 
nila o ang lahat na gawain nila ay ayon sa Marangal 
na Qur'an at dalisay na Sunnah. 

At pagkatapos ay lumihis na ang karamihan sa mga 
muslim mula sa matibay na pamamaraang ito -ang 
Qur'an at Sunnah- sa paniniwala at mga gawain nila. 
At nagkawatak-watak sila na mga sekta at grupo sa 
mga paniniwala. Ganoon din sa politika at 
pagsasabatas. Kaya ang kinalabasan ng paglihis na 
ito ay ang pagkalat sa pagitan nila ng mga Bid'ah, 
mga kasinungalingan, at mga kababalaghan. Kaya 
naging daan ito para sa mga kalaban ng Islam para 
sirain ang Islam at mga tagasunod nito. At tunay na 
nagbabala na ang mga maalam sa Islam laban sa 
mga Bid'ah na ito. 

At ako ay naging bahagi rito sa pamamagitan ng 
tatlong liham: 

Una: Ang Hatol sa Pagpapasaklolo sa Propeta B. 

Ikalawa: Ang Hatol sa Pagpapasaklolo sa Jinn at 
Demonyo, at Pamamanata sa kanila 


56 





Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


Ikatlo: Ang Hatol sa Panalangin sa Pamamagitan ng 
mga Du'a na Bid'ah at Shirk 

At ang Pangkalahatang Lupon para sa Pag-uutos ng 
mabuti at Pagsuway sa Masama ay inilalatag sa 
pagitan ng mga kamay mo bilang mambabasa ang 
tatlong liham na ito upang maging bahagi ka ng 
pakikipag-laban sa mga Bid'ah at mga maling 
paniniwala, at upang mai-angat ang antas at pag- 
iintindi sa Islam. Hinihiling namin kay Allah, ang 
Mataas at May Kakayanan, na maging kapaki- 
pakinabang ito sa mga lingkod Niya. At ang 
pagpapala at kapayapaan ay mapasakay 
Muhammad at sa pamilya at mga kasamahan niya. 


Unang Liham: Ang Hatol sa Pagpapasaklolo sa 
Propeta S. 

Ang iahat na papuri ay ukol kay Allah, ang 
pagpapala at kapayapaan ay mapapasa-sugo ni 
Allah, at sa pamilya at mga Sahabah niya, at sa mga 
nagpagabay sa gabay niya. Tunay na inilimbag ng 
Magasin na 'al-Mujtama' sa bansang Kuwait big. 15, 
issue # 19/4/1390 ang tula na pinamagatang Ang 


57 






Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


pag-alala sa kaarawan Marangal ng Propeta 1 na 
naglalaman ng pagpapasaklolo sa propeta S, at 
paghiling ng tagumpay sa kanya upang matulungan 
ang Ummah at mailigtas ito mula sa mga nangyari 
rito na pagkakawatak-watak at pagsasalungatan, 
na isinulat ng isang pinangalanan niya ang sarili na 
'Aminah', ito ang kataga na nasa tula: 

O sugo ni Allah, agapan ang watawat 

na nagpaliyab ng digmaan at kasama ang 
nagpaliyab nito 

O sugo ni Allah, tulungan ang bayan 

Sa kadiliman ng pagkalito, na tumagal ang 
paglalakbay 

O sugo ni Allah, tulungan ang bayan 

Sa gitna ng kalungkutan naglaho ang hangad 


Hanggang sa sinabi niya: 

O sugo ni Allah, tulungan ang bayan 


58 





Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


Sa kadiliman ng pagkalito, na tumagal ang 
paglalakbay 

Bilisan ang tagumpay gaya ng ginawa mo 

Sa araw ng Badr, nang tinawag mo ang Diyos 

Kaya naging kapalit ng hamak ay magandang 
tagumpay 

Tunay na may mga kawal si Allah na hindi mo 
natutunghayan 


Si Allah ay Dakila! Ganito iniharap ng sumulat ng tula 
na ito ang pagpapasaklolo niya sa sugo ni Allah S 
na hiningi nito sa kanya ang pagtulong sa Ummah 
upang maagapan ang tagumpay, na nakalimutan 
niya o mangmang siya na ang tagumpay ay nasa 
kamay ni Allah. At wala ito sa kamay ng propeta S o 
ng sinumang nilikha, gaya ng sinabi ni Allah sa 
Qur'an: "At walang pananagumpay kung hindi buhat kay 
Allah , ang Nakapangyayari, ang Marunong." Surah Aal- 
Imran: 126, at sinabi pa Niya: "Kung iaadya kayo ni 
Allah ay walang makadadaig sa inyo, ngunit kung 
pababayaan Niya kayo ay sino pa kaya ang mag-aadya 


59 







sa inyo matapos Niya. Kay Allah manalig ang mga 
sumasampalataya. "Surah Aal-lmran: 160 

Tunay na matutunghayan sa mga Ayah at Ijma 1 na 
nilikha ni Allah ang mga nilalang upang sambahin 
Siya, at ipinadala Niya ang mga sugo at ibinaba ang 
mga kapahayagan upang ipaliwanag ang 
pagsamba na ito, at ang pag-imbita tungo rito, 
gaya ng sinabi Niya: "At hindi Ko nilikha ang jinn at ang 
tao kundi upang sambahin nila Ako." Surah adh- 
Dhariyat: 56, at sabi Niya: "Talaga ngang nagpadala 
Kami sa bawat kalipunan ng isang sugo, na nagsasabi: 
"Sambahin ninyo si Allah at iwaksi ninyo ang nagdidiyus- 
diyusan."" Surah an-Nahl: 36, at sinabi pa Niya: "Hindi 
Kami nagsugo noong wala ka pa ng anumang sugo 
malibang nagsisiwalat Kami sa kanya na walang Diyos 
kundi Ako kaya sambahin ninyo Ako." al-Anbiya 1 : 25, at 
sinabi pa Niya: "Alit. Lam. Ra'. Ito ay isang Aklat na 
tahasang pinalinaw ang mga Talata nito, pagkatapos ay 
sinarisari ang mga ito mula sa panig ng isang Marunong, 
isang Nakababatid. Upang wala kayong sambahin kundi 
si Allah. Tunay na ako para sa inyo mula sa Kanya ay 
isang tagapagbabala at isang tagapagbalita ng 
nakagagalak." Surah Hud: 1-2 






Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC dull JjMoJI £ 


Kaya nilinaw ni Allah sa matatag na Ayah na ito na 
hindi Niya nilikha ang Jinn at tao kundi upang 
sambahin Siya, walang katambal sa Kanya. At 
ipinaliwanag rin Niya na ipinadala Niya ang mga 
sugo upang iutos ang pagsamba na ito at 
ipagbawal ang pagsalungat rito. At ibinalita rin Niya 
na ginawa Niyang hatol ang mga Ayah sa Aklat Niya 
at ipinaliwanag ito upang hindi masamba ang iba sa 
Kanya. At ang pagsamba ay ang paniniwala sa 
kaisahan Niya at pagsunod sa Kanya sa 
pamamagitan ng pagsunod sa mga ipinag-utos at 
pag-iwan sa mga ipinagbawal Niya. At talagang 
ipinag-utos ni Allah ito ni Allah sa napakaraming 
Ayah, kabilang na rito ang sinabi Niya: "Hindi sila 
inutusan kundi na sambahin nila si Allah bilang mga nag- 
aalay ng kawagasan sa Kanya sa pagtalima , 30 bilang 
mga makatotoo;" Surah al-Bayyinah: 5, at sinabi pa 
Niya: "Itinadhana ng Panginoon mo na wala kayong 
sasambahin kundi Siya lamang..." Surah al-lsra 1 : 23, at 
sinabi pa Niya: " Tunay na Kami ay nagbaba sa iyo ng 
Aklat kalakip ng katotohanan, kaya sambahin mo si Allah 
na nag-aalay ng kawagasan sa Kanya sa pagtalima. 


30 O relihiyon o pagsamba. 


61 






Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


Kaingat, ukol kay Allah a rig wagas na pagtalima. " Surah 
az-Zumar: 2-3, at napakarami pang mga Ayah na 
nagpapatunay sa pag-uutos ng taus-pusong 
pagsamba para kay Allah, at pag-iwan sa 
pagsamba sa anumang iba sa Kanya na mga 
propeta at iba pa. at walang pag-aalinlangan na 
ang panalangin ay isa sa mga pinakamahalagang 
uri ng pagsamba, kaya ipinag-utos na gawin itong 
taus-puso para kay Allah lamang, gaya ng sinabi 
Niya: "Kaya dumalangin kayo kay Allah na mga nag- 
aalay ng kawagasan sa Kanya sa pagtalima, kahit pa 
man masuklam ang mga tumatangging 
sumampalataya." Surah Ghafir: 14, at sinabi pa Niya: 
“at tunay na ang mga masjid ay para kay Allah kaya 
huwag manalangin sa iba kay Allah na isaman" Surah al- 
Jinn: 18, at pangkalahatan ito sa lahat na nilikha 
mula sa mga propeta at iba pa. 

Sapagkat ang 'isaman' rito ay pangkalahatan sa 
pagbabawal, kaya ang bawat isa bukod kay Allah 
ay kasama rito. Sinabi Niya: "...huwag kang 
manalangin sa iba pa kay Allah, na hindi 
nakapagdudulot ng kapakinabangan sa iyo ni 
nakapagdudulot ng kapinsalaan sa iyo," Surah Yunus: 
106, at ito ay para sa propeta S, at malinaw na 






Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


iniligtas na siya ni Allah mula sa Shirk, subalit ang 
tinutukoy rito ay pagbabala sa iba, at pagkatapos 
ay sinabi pa Niya: "...yamang kung ginawa mo iyan, 
tunay na ikaw kung gayon ay kabilang sa mga 
lumalabag sa katarungan."" Surah Yunus: 106. Kaya 
kung ang pinaka-pinuno sa mga anak ni Adam 
na mananalangin sa iba kay Allah ay maging 
kabilang sa mga mapang-api, paano na kaya ang 
iba? At kapag ang katagang pang-aapi ay 
binanggit na pambalana, ang ibig sabihin nito ay 
ang Shirk al-Akbar, gaya ng sinabi ni Allah: "Ang mga 
tumatangging sumampalataya ay ang mga lumalabag 
sa katarungan." Surah al-Baqarah: 254, at sinabi pa 
Niya: "Tunay na ang pagtatambal sa Kanya ay talagang 
mabigat na paglabag sa katarungan." Surah Luqman: 
13 

Kaya matutunghayan sa mga Ayah na ito at sa iba 
pa na ang panalangin sa iba kay Allah mula sa mga 
patay, mga bato, rebulto, at iba pa, ay 
pagtatambal kay Allah na sumisira sa pagsmaba na 
siyang dahilan ng pagkakaliha Niya sa tao at jinn, at 
ipinadala Niya ang mga sugo at ibinaba ang mga 
kapahayagan upang linawin ito, at ang pag-imbita 


63 






tungo rito. Kaya ito ang kahulugan ng 'La ilaha 
illallah 1 na walang tunay na sinasamba kundi si Allah 
lamang. Ito ay nagbabawal sa pagsmaba sa iba kay 
Allah, at pinagtitibay ang pagsamba para kay Allah 
lamang, gaya ng sinabi ni Allah: "lyon ay dahil si Allah 
ay ang Katotohanan, at na ang anumang 
dinadalanginan nila bukod pa sa Kanya ay ang 
Kabulaanan," Surah al-Hajj:62. Tunay na ito ang 
saligan at pundasyon ng relihiyon, at hindi tama ang 
mga pagsamba malibang maging tama ang 
saligang ito, gaya ng sinabi ni Allah: "Talagang 
isiniwalat na sa iyo at sa mga nauna sa iyo na talagang 
kung nagtambal ka kay Allah ay talagang mawawalang- 
kabuluhan ang gawa mo at talagang magiging kabilang 
ka nga sa mga nalulugi." Surah az-Zumar:65, at sinabi 
pa Niya: "Ngunit kung sakaling nagtambal sila kay Allah 
ay talagang nawalan ng kabuluhan para sa kanila ang 
anumang ginagawa nila noon." Surah al-An'am:88. 
Samakatuwid ang relihiyong Islam ay naitatag sa 
dalawang saligan: ang una ay; na walang 
sasambahin kundi si Allah lamang. 

Pangalawa ay; na sasambahin Siya ayon sa batas ng 
propeta at sugo Niya S. At ito ang kahulugan ng 
pagsasaksi ng La ilaha illallah'. Kaya sinuman ang 






Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


manalangin sa mga patay mula sa mga propeta at 
iba pa sa kanila, mga rebulto, kahoy o mga bato, at 
iba pang mga nilikha, o kaya'y magpasaklolo sa 
mga ito, o kaya'y magpapalapit sa mga ito sa 
pamamagitan ng pag-aalay at pamamanata, o 
kaya'y magsagawa ng Salah o pagpapatirapa para 
sa mga ito, ay tunay ngang ginawa nila ang mga ito 
na mga panginoon bukod kay Allah, at ginawa nila 
ang mga ito na katambal Niya. Ang mga ito ay 
sumisira sa saligang ito, at sumasalungat sa 
kahulugan ng 'La ilaha illallah'. At ganoon rin ang 
sinumang gumawa ng Bid'ah sa relihiyong ito ay 
hindi niya pinatotoo ang kahulugan ng pagsasaksi 
na si Muhammad ay sugo ni Allah. Sinabi ni Allah: 
"...at natunghayan namin ang anumang ginawa nila na 
gawain , at ginawa namin itong alikabok na kumalat" 
Surah al-Furqan:23, at ito ay gawain ng mga 
namatay sa pagtatambal kay Allah, at ganoon rin 
ang mga gawain ng gumawa ng Bid'ah na walang 
pahintulot si Allah, sapagkat tunay na ang mga iyon 
sa Araw ng Pagkabuhay ay magiging ... dahil hindi 
ito tumugma sa batas Niya gaya ng sinabi ng Sugo ni 
Allah S: “Sinuman ang gumawa ng gawain na bago sa 
gawain naming ito na hindi kabilang rito, ito ay hindi 


65 





Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


tanggap." Inulat nina al-Bukhari at Muslim. Kaya ang 
sumulat ng tula na ito ay ibinaling niya ang 
pagpapasaklolo at panalangin niya sa sugo ni Allah 
S, at tumalikod siya sa Panginoon ng mga nilalang 
na sa kamay Niya ang tagumpay, ang pakana, at 
biyaya, at wala sa kamay ng iba sa kanya ang kahit 
na katiting mula sa mga iyon. 

At walang pagdududa na ito ay malaking pang- 
aapi at habang nag-utos si Allah na manalangin sa 
Kanya aa nangako naman Siya sa sinumang 
nanalangin sa Kanya na tugunin ito. At nagbabala 
na ang sinumang magmalaki rito ay makapapasok 
sa Impyerno, gaya ng sinabi ni Allah: "Nagsabi ang 
Panginoon ninyo: "Dumalangin kayo sa Akin, tutugunin Ko 
kayo; tunay na ang mga nagmamalaki sa pag-ayaw sa 
pagsamba sa Akin ay magsisipasok sa Impiyerno na mga 
hamak."" Surah Ghafir: 60. At tunay na 
nagpapatunay ang Ayah na ito na ang panalangin 
ay pagsamba at na ang magmalaki rito ay sa 
Impyerno hahantong. Kaya kung ganito ang 
kalalagyan ng nagmamalaki sa panalangin kay 
Allah, paano na kaya ang kalalagyan ng nanalangin 
sa iba sa Kanya, at tumalikod sa Kanya habang Siya 
ang Pinkamalapit, ang Nagmamay-ari sa lahat ng 






Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


bagay, at Makapangyarihan sa lahat ng bagay, 
gaya ng sinabi Niya: "Kapag tinanong ka ng mga 
lingkod Ko hinggil sa Akin ay sabihin mo: "Tunay na Ako ay 
malapit: tinutugon Ko ang panalangin ng nananalangin 
kapag nanalangin siya sa Akin; kaya dinggin nila Ako at 
sumampalataya sila sa Akin, nang harinawa sila ay 
magabayan."" Surah al-Baqarah:186. at talagang 
ibinalita ng Sugo ni Allah S sa Sahih na Hadith na 
dng panalangin ay ibadah 1 at sinabi ni Ibnu Abbas □: 
Alalahanin mo si Allah at alalahanin ka ni Allah, 
alalahanin mo si Allah at matutunghayan mo Siya sa 
patutunguhan mo. Kapag humingi ka, humingi ka kay 
Allah, at kapag nagpa-tulong ka, magpatulong ka kay 
Allah.' Inulat ni at-Tirmidhi. 

At sinabi ng Sugo ni Allah S: "Sinuman ang mamatay 
na nanalangin sa iba kay Allah ay papasok sa Impyerno." 
Inulat ni al-Bukhari. At sa isang Hadith na naitanong 
sa Sugo ni Allah S ang; Ano ang pinakamalaking 
kasalanan? Sabi niya: "Na gagawan mo ng katambal si 
Allah na Siya ang lumikha sa iyo." At ang kahulugan ng 
katambal ay; kapantay o katulad, kaya ang lahat na 
nananalangin sa iba kay Allah o kaya'y 
nagpasaklolo o namanata rito, o nag-alay para rito, 
o ibinaling rito ang pagsamba sa Kanya, ay talaga 


67 





Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


ngang ginawa niya itong katambal. Ito man ay 
propeta, mabuting tao, anghel o jinn, rebulto o iba 
pa rito na mga nilalang. 

At tungkol naman sa paghingi ng tulong sa isang 
buhay na kaya niya ito, at ang paghingi ng tulong sa 
kanya sa mga bagay na imposible na kaya niya 
itong gawin ay hindi ito maibibilang sa Shirk, ngunit 
ito ay mga ordinaryong bagay na ipinapahintulot sa 
pagitan ng mga muslim, gaya ng sinabi ni Allah 
patungkol sa kwento ni Musa 8S9: "... at nagpasaklolo 
sa kanya ang kabilang sa mga kakampi niya laban sa 
kabilang sa mga kaaway niya." Surah al-Qasas: 15, at 
gaya ng sinabi ni Allah: "Kaya lumisan siya roon na 
kinakabahang nag-aantabay." Surah al-Qasas: 21. 
Katulad rin ito ng pagpapasaklolo ng tao sa mga 
kasama niya sa digmaan at iba pang tulad nito na 
mga bagay na nangyayari sa mga tao at 
kinakailangan ng ilan sa kanila ang ilan. 

At tunay na inutusan ni Allah ang propeta Niya na 
ibalita sa Ummah niya na siya ay walang kakayanan 
para sa isaman na mabuti o pinsala, sabi Niya: 
"Sabihin mo: "Dumadalangin lamang ako sa Panginoon 
ko at hindi ako nagtatambal sa Kanya ng isa man." 


68 






Sabihin mo: "Hindi ako nagtataglay ng kapangyarihan sa 
inyo sa pamiminsaia ni sa paggabay."" Surah al-Jinn: 20- 
21, at sinabi pa Niya: "Sabihin mo: "Hindi ako nakakaya 
para sa sarili ko na magdulot ng pakinabang ni pinsala 
maliban sa niloob ni Allah. Kung sakaling nangyaring 
nalalaman ko ang Nakalingid, talagang nagtamo na 
sana ako ng maraming nakabubuti at hindi na sana ako 
dinapuan ng nakasasama. Ako ay walang iba kundi isang 
tagapagbabala at isang tagapagbalita ng nakagagalak 
para sa mga taong sumasampaiataya."" Surah al-A'raf: 
188 

At napakaraming mga Ayah na tumatalakay sa 
ganito, at na siya S ay hindi nananalangin kundi sa 
Panginoon lamang. At sa digmaan sa Badr ay 
nagpasaklolo siya kay Allah, at hiningi niya sa Kanya 
ang tagumpay laban sa mga kalaban niya at sabi 
niya S: "O Panginoon ko, tuparin Mo ang anumang 
ipinangako Mo sa akin." Hanggang sa sinabi ni Abu 
Bakr as-Siddiq 'Tama na o Sugo ni Allah, sapagkat 
tutparin na ni Allah para sa iyo ang ipinangako Niya sa 
iyo.' Kaya ibinaba ni allah ang sinabi Niya: "Banggitin 
noong nagpasaklolo kayo sa Panginoon ninyo ay tinugon 
Niya kayo, na nagsasabi: "Tunay na ako ay aayuda sa 
inyo ng isang libong anghel na magkakasunod-sunod." 






Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC bull JjMoJI £ 


Hindi ginawa iyon ni Allah kundi bilang isang nakagagalak 
na balita at upang mapanatag boon ang mga puso 
ninyo. Walang pagwawagi kundi mu la kay Allah. Tunay 
na si Allah ay Nakapangyayari, Marunong." Surah al- 
Anfal: 9-10, binanggit ni Allah sa Ayah na ito ang 
pagpapasaklolo nila, at binanggit Niya na sinagot 
Niya ito para sa kanila sa pamamagitan ng 
pagtulong sa kanila ng mga anghel, at pagkatapos 
ay nilinaw Niya na ang tagumpay ay hindi mula sa 
mga anghel, ngunit tinulungan lamang Niya sila sa 
pamamagitan ng mga ito upang mapanatag sila. 

At nilinaw Niya na ang tagumpay ay mula sa Kanya: 
“Walang pagwawagi kundi mula kay Allah." at sinabi 
Niya: " Talaga ngang iniadya kayo ni Allah sa Badr noong 
kayo ay mga mahihina, kaya mangilag kayong 
magkasala kay Allah nang harinawa kayo ay 
magpasalamat. 11 Surah Aal Imran: 123. Kaya 
ipinaliwanag Niya na Siya ang Tumulong sa kanila sa 
digmaan sa Badr. At itinuro Niya sa kanila na ang 
anumang ibinigay Niya sa kanila na mga sandata at 
lakas, at ang mga ipinadala niyang mga anghel; 
ang lahat na ito ay mga dahilan ng tagumpay at 
kapanatagan, at hindi nagmula rito ang tagumpay 
kundi mula kay Allah lamang. Kaya paano 


70 





Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


ipinahintulot sa manunulang ito o sa iba pa na 
ibaling nila ang pagpapasaklolo at paghiling ng 
tagumpay sa propeta S at tumalikod sa Panginoon 
ng mga nilalang, ang May-ari ng lahat na bagay, 
ang May-kakayahan sa lahat na bagay. 

At walang pag-aalinlangan na ito ay 
pinakamsamang kamangmangan, datapwat 
kabialng ito sa pinakamalaking Shirk. Kaya ang 
narapat gawin ng manunula ay magbalik-loob kay 
Allah nang tunay na Tawbah, sa pamamagitan ng 
pagsisi sa ginawa niya, at pag-iwan nito, at na hindi 
na niya uulitin ito bilang pagpuri at pagdakila kay 
Allah at pagsunod sa mga utos Niya at pag-iwas sa 
mga ipinagbawal Niya; ito ang tunay na Tawbah. At 
kapag ang nagawang kasalanan ay karapatan ng 
mga nilikha ay obligado sa Tawbah ang ika-apat na 
utos; na ibalik ang karapatan sa karapat-dapat rito, 
o kaya'y pagpapatawad nito mula sa kanya. Tunay 
na na inutusan ni Allah ang mga lingkod Niya na 
magbalik-loob, at nangako Siya sa kanila na 
tanggapin ito: "Magbalik-loob kayong lahat kay Allah, o 
mga mananampalataya, nang harinawa kayo ay 
magtagumpay. " Surah an-Nur: 31, at sinabi Niya: " Kaya 


71 





Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


hindi ba sila magbabalik nang nagsisi key Allah at 
humihingi ng kapatawaran sa Kanya. At si Allah ay 
Mapagpatawad, Maawain." Surah al-Maidah: 74, at 
sinabi pa Niya: "Maliban sa sinumang nagbalik-loob, 
sumampalataya at gumawa ng gawang matuwid 
sapagkat ang mga iyon ay papalitan ni Allah ang mga 
gawang masagwa nila ng gawang maganda. Si Allah ay 
laging Mapagpatawad, Maawain. 11 Surah al-Furqan: 70 

At sinabi ni Allah: "At Siya ang tumatanggap sa 
pagbabalik-loob ng mga lingkod Niya, at pinapatawad 
Niya ang mga masama, at alam Niya ang anumang 
ginagawa ninyo." Surah ash-Shura 1 : 25, at sinabi ng 
Sugo ni Allah S: "ang pagyakap sa Islam ay ginigiba nito 
ang anumang nauna rito, at ang Tawbah ay 
pinupunasan nito ang anumang nauna rito na kasalanan. 
" at ang tindi ng panganib ng shirk at na ito ay 
pinakamalaking kasalanan, at pangamba sa 
panlilinlang na nagmula sa manunulang ito, at sa 
pagiging-obligado ng pagpapayuhan para kay 
Allah sa mga lingkod Niya ay ipinakalat ang maikling 
pananalitang ito. Hinihiling ko kay Allah na maging 
kabutihan ito at na pagbutihin niya ang kalagayan 
natin at ng mga lahat na muslim, at na biyayaan 
niya tayo ng pag-iintindi sa relihiyon at pagiging 


72 





Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


matatag rito, at na kupkupin niya tayo at ang lahat 
na muslim laban sa masama sa ating sarili at gawa, 
tunay na Siya ang pinananaligan rito at may 
kakayanan rito, at ang pagpapala at kapayapaan 
ay mapasa-kanyang Sugo at lingkod na si 
Muhammad at sa pamilya at mga Sahabah niya. 


Ikalawang Liham: Ang Hatol sa Pagpapasaklolo sa 
Jinn at Demonyo, at Pamamanata sa kanila 

Mula kay Abdul Aziz bin Baz. Para sa lahat na muslim. 
Gabayan nawa ako at kayo ni Allah tungo sa 
pananatili at katatagan sa relihiyon Niya. Ameen. 

As-Salamu Alaykum wa Rahmatullahi wa 
barakatuh 31 . Tunay na nagtanong sa akin ang ilang 
kapatid hinggil sa ginagawa ng iilang mga 
mangmang na pananalangin sa iba kay Allah at 
pagpapatulong sa mga pangangailangan, gaya ng 
panalangin sa Jinn at pagpapasaklolo sa kanila. 


31 Ang kapayapaan ay sumasa-inyo, at ang awa ni Allah at ang 
biyaya Niya. 


73 






Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC bull JjMoJI £ 


pamamanata, at pag-aalay sa kanila, at anumang 
katulad nito. 

At kabilang sa mga sinasabi nila ay: 'O pito, kunin 
ninyo siya 1 na ang ibig sabihin ay ang pitong mga 
pinuno ng Jinn, o pitong pinuno ng Jinn gawin ninyo 
sa kanya ang ganito, 'baliin ninyo ang buto niya 1 , 
'inumin ninyo ang dugo niya 1 , 'saniban ninyo siya'. At 
kabilang narin sa sinasabi nila ay: 'Kunin ninyo siya , o 
Jinn sa tanghali at Jinn sa hapon 1 at ito ay maraming 
nangyayari sa may bandang timog ng bansa. At 
kabilang sa katulad ng ganitong gawain ay ang 
pananalangin sa mga patay na mga propeta, mga 
mabubuting tao at iba pa, at panalangin sa mga 
anghel at pagpapasaklolo sa kanila. Ang lahat na ito 
ay katulad niyon na nangyayari sa mga nagsasabing 
sila ay nasa Islam, sanhi ng kamangmangan at 
paggaya sa mga nauna. At maaaring ang ilan sa 
kanila ay nagsasabi ng; ito ay nakasanayan na ng 
dila, hindi naman namin ito sinasadya at hindi 
naman pinaniniwalaan. At may nagtanong din sa 
akin ang hinggil sa hatol sa pag-aasawa sa 
sinumang gumagawa nito, at ang katay nila, at ang 


74 





Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


pagsasagawa ng Salah na Janazah 32 para sa kanila 
at pagsagawa ng Salah sa likod nila. At hinggil narin 
sa paniniwala sa mga magician at manghuhula, 
gaya ng nag-aangking alam niya ang sakit at 
dahilan nito sa pamamagitan lamang ng paghipo sa 
ilang gamit na nakadikit sa katawan ng may-sakit, 
gaya ng pantalon, Khimar 33 at tulad nito. 

Ang Sagot ay: Ang papuri ay ukol kay Allah lamang, 
at ang pagpapala at kapayapaan ay mapasa- 
huling propeta, at sa pamilya, mga kasamahan at sa 
nagpagabay sa kanila hanggang sa Araw ng 
Pagkabuhay. 

Tunay na nilikha ni Allah ang Thaqalayn 34 upang 
sambahin nila Siya na wala ng iba pa sa Kanya. At 
na itangi iang nila ang panalangin 
pagpapasaklolo, pag-aalay, pamamanata, at ang 
lahat na uri ng pagsamba para lamang sa Kanya. At 
tunay na ipinadala Niya ang mga sugo sa layuning 

32 Salatul Janazah: pagsasagawa ng Salah sa patay. 

33 Khimar: ang Hijab na inilalagay sa mukha ng babae. 

34 Thaqalayn: ang Jinn at ang tao. 


75 






Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


iyon, at inutusan Niya sila rito. At ibinaba Niya ang 
mga kapahayagan na ang pinakadakila rito ay ang 
Marangal na Qur'an upang ipaliwanag ito at 
humikayat tungo rito, at pagbabala sa mga tao 
mula sa pagtatambal kay Allah at pagsamba sa iba 
sa Kanya. Samakatuwid, ito ang ugat ng mga 
saligan, at pundasyon ng pamamaraan at relihiyon. 
At ito rin ang kahulugan ng 'Laa ilaha illallah' 
sapagkat ang kahulugan nito ay; walang 
sinasambang tunay kundi si Allah lamang. Kaya ang 
mga yaon ay pawawaksi sa pagka-Diyos at 
pagsamba sa iba kay Allah, at pagpapatibay ng 
pagsamba kay Allah lamang, na walang katulad sa 
Kanya rito sa lahat na nilikha Niya. At ang patunay 
rito ay marami mula sa Qur'an at Sunnah ng sugo ni 
Allah S, gaya ng sabi Niya: "Hindi Ko nilikha ang jinn at 
ang tao kundi upang sambahin nila Ako" Surah adh- 
Dhariyat: 56, at sinabi pa Niya: "Itinadhana ng 
Panginoon mo na wala kayong sasambahin kundi Siya at 
sa mga magulang ay magmagandang-loob." Surah al- 
Isra': 23, at sinabi pa Niya: "Hindi sila inutusan kundi na 
sambahin ni/a si Allah bilang mga nag-aalay ng 


76 





Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


kawagasan sa Kanya sa pagtalima , 35 bilang mga 
makatotoo;" Surah al-Bayinah: 5, at sinabi pa Niya: 
"Nagsabi ang Panginoon ninyo: "Dumalangin kayo sa 
Akin, tutugunin Ko kayo ; tunay na ang mga nagmamalaki 
sa pag-ayaw sa pagsamba sa Akin ay magsisipasok sa 
Impiyerno na mga hamak ."' 1 Surah Ghafir: 60, at sinabi 
pa Niya: "Kapag tinanong ka ng mga lingkod Ko hinggil 
sa Akin ay sabihin mo: "Tunay na Ako ay malapit: 
tinutugon Ko ang panalangin ng nananalangin kapag 
nanalangin siya sa Akin; kaya dinggin nila Ako at 
sumampalataya sila sa Akin, nang harinawa sila ay 
magabayan."" Surah al-Baqarah: 186. Kaya 
ipinaliwanag ni Allah sa mga ayah na ito na nilikha 
Niya ang mga Jinn at tao para sa pagsamba sa 
Kanya. At itinakda Niya na walang sasambahin kundi 
Siya lamang, at ang kahulugan ng 'itinakda' ay 
ipinag-utos at inihabilin, kaya inutusan Niya ang mga 
lingkod at inihabilin sa kanila na sa Qur'an at sa dila 
ng sugo ni Allah S na huwag silang sumamba kundi 
sa Panginoon iamang nila. At nilinaw Niya na ang 
panalangin ay isang dakilang pagsamba na 
sinumang nagmalaki sa paggawa nito ay papasok 


35 O relihiyon o pagsamba. 


77 






Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC dull JjMoJI £ 


sa Impyerno. At inutusan Niya ang mga lingkod na 
manalangin lamang sa Kanya, at sinabi Niya na Siya 
ay Malapit at tumutugon sa panalangin nila. Kaya 
obligado sa lahat na lingkod na itangi lamang ang 
Panginoon nila sa panalangin sapagkat ito ay isang 
uri ng pagsamba na nilikha sila sa layuning ito, at 
inutusan sila rito, sabi Niya: " Sabihin mo: "Tunay na ang 
dasal ko, ang handog ko, ang buhay ko, at ang 
kamatayan ko ay ukol kay Allah , ang Panginoon ng mga 
nilalang, wala Siyang katambal. lyon ay ipinag-utos sa 
akin , at ako ay una sa mga Muslim."" Surah al-An'am: 
162-163. Inutusan rin ni Allah ang propeta Niya na 
sabihin sa mga tao na ang Salah niya, pag-aalay, 
ang buhay at kamatayan niya ay para kay Allah, 
ang Panginoon ng mga nilalang, walang katambal 
sa kanya. Kaya sinuman ang nagkatay ng hayop 
para sa ngalan ng iba kay Allah ay talagang 
nagtambal na kay Allah, gaya ng kung nagsagawa 
ng Salah para sa iba kay Allah sapagkat ginawa ni 
Allah ang Salah at pag-aalay na magkapantay, at 
sinabi Niya na ang dalawang ito ay para lamang 
kay Allah na walang katambal sa Kanya. Kaya 
sinuman ang nag-alay ng hayop para sa Jinn, 
anghel, patay at iba pa sa kanila na nagpapalapit 


78 





Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


sila sa mga ito ay katulad ng pagsasagawa ng Salah 
sa iba kay Allah. Sa isang Sahih na Hadith ay sinabi 
ng propeta S: "Isinumpa ni Allah ang sinumang nag- 
alay ng hayop para sa iba kay Allah" at sa ulat ni 
Imam Ahmad ayon kay Tariq bin Shihab ^ na ang 
propeta ay nagsabi: "Napadaan ang dalawang lalaki 
sa lupon ng mga tao na may rebulto, hindi nila 
pinapayagan ang isaman na lumisan sa bayan nila 
malibang pagkatapos na makapag-alay ito para sa 
rebulto. Kaya sabi nila sa isa sa dalawang lalaki: 'Mag- 
alay ka.' Sabi niya: 'Wala akong anuman para makapag- 
alay.' Sabi nila: 'Mag-alay ka kahit langaw lang.' kaya 
nag-alay siya ng langaw at pinayagan nila itong lumisan, 
at siya ay nakapasok sa Impyerno. At sinabi nila sa isa: 
'Mag-alay ka.' Sabi niya: 'Ako ay hindi nag-aalay para sa 
isaman kundi kay Allah lamang.' Kaya kinitil nila ang 
buhay nito at siya ay nakapasok sa Paraiso." 


Kaya kung ang isang nag-alay para sa rebulto ng 
langaw lang o tulad nito ay magiging isang Mushrik 36 
na karapat-dapat sa apoy ng Impyerno, paano na 


36 Mushrik: nagtatambal kay Allah 


79 






Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


kaya ang nananalangin sa Jinn, mga anghel, mga 
mabuting tao, at nagpapasaklolo sa kanila, at 
namamanata sa kanila, at nagpapalapit sa kanila sa 
pamamagitan ng pag-aalay na hinahangad nila rito 
ay ang pangangalaga sa kayamanan nila, o 
kagalingan ng may sakit, o kaligtasan ng alagang 
hayop at pananim, o kaya'y ginagawa niya ito dahil 
sa takot sa Jinn o katulad nito. Kaya ito at ang 
katulad niya ay higit na maging isang Mushrik na 
karapat-dapat sa Apoy kaysa sa lalaking nag-alay 
lamang ng langaw para sa rebulto. 

At kabilang narin roon ay ang sinabi ni Allah: "Tunay 
na Kami ay nagbaba sa iyo ng Aklat kalakip ng 
katotohanan, kaya sambahin mo si Allah na nag-aalay ng 
kawagasan sa Kanya sa pagtalima. Kaingat, ukol kay 
Allah ang wagas na pagtalima. Ang mga gumagawa ng 
mga tagatangkilik bukod pa sa Kanya ay nagsasabi: 
"Hindi kami sumasamba sa kanila kundi upang ilapit nila 
kami kay Allah nang pagkalapit-lapit." Tunay na si Allah 
ay maghahatol sa pagitan nila hinggil sa anumang 
ipinagkakaiba nila. Tunay na si Allah ay hindi 
nagpapatnubay sa sinumang sinungaling na 
palatangging sumampalataya. " Surah az-Zumar: 2-3, at 
sinabi pa Niya: "Sinasamba nila bukod pa kay Allah ang 


80 





Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


hindi nakapipinsala sa kanila at hindi nakapagdudulot ng 
pakinabang sa kanila at nagsasabi sila: "Ang mga ito ay 
ang mga tagapamagitan natin kay Allah ." Sabihin mo: 
"Nagpapabatid ba kayo kay Allah ng hindi Niya 
nalalaman sa mga Langit ni sa Lupa? 
Napakamaluwalhati Niya at pagkataas-taas Niya kaysa 
sa mga itinatambal nila sa Kanya" Surah Yunus: 18. 

Ibinalita ni Allah sa dalawang Ayah na ito na ang 
mga Mushrik ay ginawa nila ang iba sa Kanya na 
mga katulong na sinasamba nila ang mga ito 
kasama Niya sa pamamagitan ng panalangin at 
takot, paghahangad at pag-aalay, pamamanata at 
tulad nito, na inaakala nila ang mga yaong Wali ay 
inilalapit nila kay Allah ang sinumang sumasamba sa 
kanila kay Allah, at namamagitan sila para sa kanila 
kay Allah. Kaya pinasinungalingan sila ni Allah at 
nilinaw Niya ang mali nila, at binansagan Niya sila na 
mga sinungaling, mga Kafir 37 at mga Mushrik. At 
dinalisay Niya ang sarili Niya mula sa pagtatambal 
nila at sinabi Niya: "...maluwalhati at Mataas Siya sa 
anumang itinambal nila sa Kanya.". kaya malalaman 


37 Kafir: walang pananampalataya. Kuffar o Kafirun: 
Pangmaramihan 


81 






Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


rito na sinuman ang gawin niya ang anghel, propeta. 
Jinn, kahot o baton a pananalanginan niya kasama 
ni Allah, at magpapasaklolo rito at magpapalapit rito 
sa pamamagitan ng pamamanata at pag-aalay na 
hinahangad ang pamamagitan nito kay Allah at 
pagpapalapit sa Kanya, o kaya'y paghahangad na 
malunasan ang maysakit, o pangangalaga sa 
kayamanan o kaligtasan ng malayong kamag-anak 
o anumang tulad nito at talagang nasadlak sa 
malaking Shirk, at matinding trahedya, na sinabi ni 
Allah ang hinggil sa kanya: "Tunay na si Allah ay hindi 
magpapatawad na tambalan Siya ngunit 
magpapatawad Siya sa anumang mababa pa roon sa 
kaninumang loloobin Niya. Ang sinumang nagtatambal 
kay Allah ay nakagawa nga ng isang mabigat na 
kasalanan" Surah an-Nisa 1 : 48, at sinabi Niya: "Tunay na 
ang sinumang nagtatambal kay Allah ay ipinagkait na ni 
Allah sa kanya ang Paraiso at ang magiging kanlungan 
niya ay ang Apoy. Ang mga lumalabag sa katarungan ay 
wala ngang mga tagaadya." Surah al-Ma'idah: 72. 

At ang hinggil sa pamamagitan ay mangyayari 
lamang ito sa Araw ng Pagkabuhay para sa mga 
naniwala sa Tawhid at taus-puso, at hindi para sa 
mga Mushrik, gaya ng sinabi ng Sugo ni Allah S nang 


82 







itanong sa kanya: 'O Sugo ni Allah, sino ang pinaka- 
maligayang tao sa pamamagitan mo?' Sabi niya: 
"Sinuman ang nagsabi ng 'Laa ilaha illallah.'" At sinabi 
niya S: Tara sa bawat propeta ay may hiling na 
tinutugon at nagmadali ang bawat propeta sa hiling niya, 
at ako ay itinago ko ang hiling ko bilang pamamagitan ko 
para sa Ummah ko sa Araw ng Pagkabuhay. At ito ay 
makakamiit sa kapahintulutan ni Allah ng sinumang 
namatay mula sa Ummah ko na hindi nagtambal ng 
anuman kay Allah." At ang mga naunang Mushrik ay 
naniniwala sila na si Allah ang Panginoon nila at 
Tagapaglikha nila, at Taga-tustos nila. Nakipag- 
ugnayan lang sila sa mga propeta, mga Wali, mga 
anghel, mga kahoy at mga bato at anumang tulad 
nito upang hangarin lang nila na mamamagitan ang 
mga ito sa kanila kay Allah, at pagpapalapit nila sa 
Kanya gaya ng nabanggit sa mga Ayah. Subalit 
hindi parin sila ipinagpaumanhin ni Allah roon, at 
hindi rin sila ipinagpaumanhin ng Sugo ni Allah S. 
Ngunit sinuway pa sila ni Allah rito sa Qur'an at 
binansagan silang mga Kafir at Mushrik, at 
pinasinungalingan Niya sila sa pag-aangkin nila na 
ang mga diyus-diyusan na ito ay mamamagitan 
para sa kanila, at ipalalapit ng mga ito sila kay Allah. 






Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ 


At dinigma sila ng sugo ni Allah 3 dahil sa Shirk na 
iyon hanggang sa taus-puso nilang sambahin si Allah 
lamang bilang pagpapatupad sa sinabi Niya: 
"Makipaglaban kayo sa kanila hanggang sa wala nang 
pagsuway at ang pagtalima, sa kabuuan nito, ay ukol na 
kay Allah. Ngunit kung magsisitigil sila, tunay na si Allah, sa 
anumang ginagawa nila, ay Nakakikita" Surah al-Anfal: 
39. at sinabi ng Sugo ni Allah 3\ "Nautusan ako na 
digmain ang mga tao hanggang sa saksihan nila na 
walang Diyos kundi si Allah at na si Muhammad ay sugo ni 
Allah, at na itayo nila ang Salah, at ibigay ang Zakah. 
Kaya kung gawin nila iyon ay niligtas nila mula sa akin ang 
mga dugo at kayamanan nila, maliban sa karapatan ng 
Islam at ang paglilitis sa kanila ay kay Allah .' 1 At ang 
kahulugan ng sinabi niya 3 na '...hanggang sa 
saksihan nila na walang Diyos kundi si Allah...' ay 
hanggang sa itangi nila si Allah lamang sa 
pagsamba, na walang kaugnayan ang sinumang 
iba sa Kanya 

At ang mga Mushrik noon ay natatakot sila sa mga 
jinn at nagpapakupkop sila sa mga ito, kaya ibinaba 
ni Allah hinggil dito ang: "Na may mga lalaking kabilang 
sa tao na nagpapakupkop sa mga lalaking kabilang sa 
jinn, kaya nadagdagan lamang nila ang mga ito ng 


84 





Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


kasalanan. 38 " Surah al-Jinn: 6 at sabi ng mga pantas sa 
Tafsir hinggil sa Marangai na Ayah na ito: Ang 
kahulugan ng: '...kaya ay; pangamba at takot, 
sapagkat ang mga jinn ay mapagmataas sa sarili 
nito at mapagmalaki kapag nakita nito ang mga tao 
na nagpapakupkop sa kanila, kaya dinaragdagan 
nila sila ng pananakot at pangamba hanggang sa 
pamarihin nila ang pagsamba sa mga ito at 
paghingi ng proteksyon. At tunay na pinalitan ni 
Allah ito sa mga muslim na magpakupkop lamang sa 
Kanya sa pamamagitan ng mga Ganap na Salita 
Niya, at ibinaba Niya ang salita Niya: "Kung 
sinusulsulan ka nga mula sa Demonyo ng isang sulsol ay 
magpakupkop ka kay Allah; tunay na Siya ay ang 
Dumidinig, ang Nakaaalam" Surah al-A'raf: 200, at sabi 
pa Niya: "Sabihin mo: "Nagpapakupkop ako sa 
Panginoon ng bukang-liwayway," Surah al-Falaq: 1, 
"Sabihin mo: "Nagpapakupkop ako sa Panginoon ng 
mga tao" Surah an-Nas:l 

At ayon sa Propeta S na sinabi niya: "Sinuman ang 
tutuloy sa isang bahay at sinabi niya ang; A'udhu 


38 O pagmamalabis, o kahunghangan. 


85 






Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


bikalimatillahittammat, min sharri ma khalaq. Walang 
makapipinsala sa kanyana anuman hanggang sa 
lisanin na niya ang bahay na iyon." At sa mga 
naunang nabanggit na mga Ayah at Hadith ay 
malalaman ng naghahangad ng kaligtasan at 
nagnanais ng pangangalaga sa relihiyon niya, at 
kaligtasan mula sa Shirk; ang maliit at malaki rito, na 
ang pagpapa-ugnay sa mga namatay na, mga 
anghel at jinn at iba pa sa kanila na mga nilikha, at 
ang panalangin sa kanila at pagpapakupkop, at 
tulad pa ng ibang gawain ng mga mangmang na 
mga Mushrik, na ang pinaka-masagwa rito ay ang 
pagtatambal kay Allah ay kinakailangan na iwanan 
ito at magbabala at magpayuhan sa pag-iwan nito, 
at ang pagsuway sa sinumang gumawa nito. Kaya 
sinuman mula sa mga tao ang naging tanyag sa 
paggawa ng mga iyon na gawaing Shirk ay hindi 
ipinahihintulot na pakasalan, at ang pagkain sa 
kinatay, at ang pagsasagawa ng Salah sa Janazah 
sa kanya, at ang pagsagawa ng Salah sa likod niya, 
hanggat ipahayag niya ang pagbalik-loob niya kay 
Allah mula roon. At na maging taus-puso na ang 
panalangin at pagsamba niya para kay Allah 
lamang, sapagkat ang panalangin ay ang siyang 


86 







Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC dull JjMoJI £ 


pagsamba, o kaya'y ito ang utak nito, gaya ng sinabi 
ng Propeta S: "Ang panalangin ay pagsamba". At 
naiulat din mula sa kanya S ang ibang salita na 
sinabi niya S: "Ang panalangin ay utak ng 
pagsamba". At sinabi ni Allah: "Huwag kayong mag- 
asawa ng mgo babaeng nagtatambal kay Allah 
malibang sumasampalataya sila; talagang ang Isang 
babaeng allpin na sumasampalataya ay higit na mabuti 
kaysa sa isang babaing nagtatambal kay Allah, kahit pa 
nakapagpalugod siya sa inyo. Huwag ninyong papag- 
asawahin ang mga babaing Muslim at ang mga lalaking 
nagtatambal kay Allah hanggat di sila sumasam¬ 
palataya; talagang ang isang lalaking alipin na 
sumasampalataya ay higit na mabuti kaysa sa isang 
lalaking nagtatambal kay Allah, kahit pa 
nakapagpalugod siya sa inyo." Surah al-Baqarah:221. 
Kaya ipinagbawal ni Allah sa mga muslim na lalaki 
ang pag-aasawa sa mga mushrik na babae na mga 
sumasamba sa mga rebulto, mga jinn, mga anghel, 
at iba pa, hanggang sa manampalataya sila 
kaisahan ng pagsamba para kay Allah lamang, at 
pagpapatotoo sa Sugo Niya S sa anumang 
ipinarating niya, at pagsunod sa landas niya. At 
ipinagbawal din Niya ang pag-aasawa ng mga 
lalaking mushrik sa mga babaeng 


87 





Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


mananampalataya, hanggang sa manampalataya 
sila kaisahan ng pagsamba para kay Allah lamang, 
at pagpapatotoo sa Sugo Niya S sa anumang 
ipinarating niya, at pagsunod sa landas niya. 

At sinabi Niya na ang babaeng aliping 
mananampalataya ay mas mainam kaysa sa 
malayang mushrikah kahit pa na nalulugod ang 
sinumang nakatingin at nakaririnig sa kanya dahil sa 
kagandahan niya at inam ng pananalita niya. At na 
ang lalaking alipin na mananampalataya ay mas 
mainam kaysa sa malayang mushrik kahit pa na 
nalulugod ang sinumang nakatingin at nakaririnig sa 
kanya dahil sa kagandahan niya at inam ng 
pananalita niya, at tapang niya at iba pa. at 
pagkatapos ay nilinaw Niya ang dahilan ng 
kainaman na ito sa sinabi Niya:"" na ang tinutukoy ay 
ang mga mushrik na babae at lalaki sapagkat sila ay 
ang mga umaakay tungo sa Apoy sa pananalita at 
gawa nila at sa ugali nila. Samantalang ang mga 
mananampalataya na lalaki't babae ay sila yaong 
mga umaakay tungo sa Paraiso sa pamamagitan ng 
mga ugali, gawa, at pamamaraan nila. Kaya paano 
naging magkapantay ang mga yaon sa mga yaon! 


88 





Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


At sinabi Niya hinggil sa katayuan ng mga Munafiq: 
"Talaga ngong nagmithi sila ng sigalot noon pa man at 
pinag-isipan nila laban sa iyo ang mga panukala 
hanggang sa dumating ang katotohanan at lumitaw ang 
kapasyahan ni Allah samantalang sila ay naiinis." Surah 
at-Tawbah: 48, kaya nilinaw ni Allah sa marangal na 
Ayah na ito na ang munafiq at kafir ay hindi 
maaaring isagawa ang Salah sa kanila, dahil sa 
kawalan ng nila ng pananampalatay kay Allah at sa 
sugo Niya. At ganoon din na hindi maaaring isagawa 
ang Salah sa likod nila, at hindi rin sila maaaring 
maging pinuno ng mga muslim dahil sa kawalan ng 
pananampalataya at kawalan ng tiwala sa kanila, 
at dahil sa lalakhan ng di-pagkakasunduan sa 
pagitan nila at ng mga muslim, at dahil sila ay hindi 
kabilang sa mga nagsasagawa ng Salah at Ibadah. 
Sapagkat ang Kufr at Shirk ay hindi mananatili sa 
mga ito ang mabuting gawain. Hinihiling namin kay 
Allah ang kalunasan mula roon, at sinabi Niya hinggil 
sa pagbabawal sa pagkain ng Maytah 39 at mga 
alay ng mga mushrik: "Huwag kayong kumain ng 


39 Maytah: ang hayop na namatay sa natural na pagkamatay, 
o hayop na hindi kinatay. 


89 







anumang hayop na hindi binanggit ang pangalan ni 
Allah sa pagkakatay rito, at tunay na iyon ay talagang 
kasuwailan. Tunay na ang mga demonyo ay talagang 
nag-uudyok sa mga tagatangkilik nila upang 
makipagtalo sa inyo. Kung tatalima kayo sa kanila, tunay 
na kayo ay talagang mga Nagtatambal kay Allah. " Surah 
al-an'am: 121. Ipinagbawal Niya sa mga muslim ang 
pagkain ng Maytah at kinatay ng mushrik sapagkat 
ito ay Najis 40 , kaya ang kinatay niya ay katulad ng 
hatol sa Maytah kahit pa na binanggit pa niya ang 
pangalan ni Allah dito. 

Sapagkat ang pagbanggit ng 'Bismillah' rito ay 
walang saysay at walang kabuluhan dahil ito ay 
isang gawaing pagsamba, at ang Shirk ay sinisira nito 
ang Ibadah at pinawawalang bisa, hanggang sa 
magbalik-loob ang isang mushrik kay Allah. At kaya 
naman ipinahintulot ni Allah ang pagkain ng mga 
Ahlul Kitab 41 sa sinabi Niya sa: 'Ang pagkain ng mga 
nabigyan ng Kasulatan ay ipinahihintulot sa inyo at ang 
pagkain ninyo ay ipinahihintulot sa kanila." Surah al- 


40 Najis: maruming bagay. 

41 Ahlul Kitab: mga Hudyo at Kristiyano. 







Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


Ma'idah: 5 ay dahil ibinibilang parin nila ang relihiyon 
nila na relihiyon mula sa langit, at inaangkin parin nila 
na sila ay mga taga-sunod ni Propeta Musa at 
Eisa m\, subalit sila naman dito ay sinungaling 
sapagkat pinawalang-bisa na ni Allah ang relihiyon 
nila nang ipinadala Niya si Muhammad S sa lahat ng 
tao. Subalit si Allah ay ipinahintulot parin Niya para sa 
atin ang pagkain ng mga Ahlul Kitab at pati narin 
ang pag-aasawa sa kababaihan nila dahil ito sa 
napakagandang dahilan at nakamamanghang 
sikreto na ipinaliwanag ito ng mga maalam, na 
taliwas sa mga mushrik at mga sumasamba sa 
rebulto at mga patay na mga propeta, mga wall at 
iba pa, sapagkat ang relihiyon nila ay walang pinag- 
ugatan at walang katulad; datapuwat ang saligan 
nito ay sira, kaya ang kinatay nilang hayop ay tulad 
ng Maytah at hindi ipinapahintulot na kainin ito. 

At tungkol naman sa sinasabi ng isaman sa kausap 
niya na Ang jinn ay tinamaan ka 1 'ang jinn ay kinuha 
ka' 'ang demonyo ay inilipad ka' at mga tulad nito; 
ito ay mga salitang kabilang sa pagmumura at 
pagsumpa. Ito ay hindi ipinahihintulot sa pagitan ng 
mga muslim gaya ng iahat na uri ng pagsumpa at 


91 





Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC dull JjMoJI £ 


pagmumura. At hindi naman ito kabilang sa 
gawaing Shirk maliban kung ang nagsabi nito ay 
naniniwala na ang jinn ay may pamamahala sa mga 
tao nang walang pahintulot ni Allah at pagtatakda 
Niya. Kaya sinuman ang maniwala roon sa mga jinn 
at tulad nito na mga nilikha lamang ay isang kafir sa 
paniniwalang ito dahil si Allah ang May-ari ng lahat 
ng bagay at may kakayahan sa lahat ng bagay, at 
Siya ang nagdudulot ng kabutihan at kasamaan at 
walang bagay na mangyayari kundi sa 
kapahintulutan Niya. At ang pagtatakda at 
kakayahan Niya ay nauuna, gaya ng sinabi Niya na 
inuutusan Niya ang propeta S na ibalita sa mga tao 
ang dakilang saligan na ito: "Sabihin mo: "Hindi ako 
nakakaya para sa sarili ko na magdulot ng pakinabang ni 
pinsala maliban sa niloob ni Allah. Kung sakaling 
nangyaring nalalaman ko ang Nakalingid, talagang 
nagtamo na sana ako ng maraming nakabubuti at hindi 
na sana ako dinapuan ng nakasasama. Ako ay walang 
iba kundi isang tagapagbabala at isang tagapagbalita 
ng nakagagalak para sa mga taong 
sumasampalataya."" Surah al-A'raf:188. Kaya kung ang 
pinuno ng mga nilikha at ang pinakamainam sa 
kanila S ay walang kakayanann sa pagmamay-ari 


92 





Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ 


ng mabuti at masama para sa sarili niya kundi sa 
anumang ipinahintulot ni Allah, paano na kaya ang 
iba sa kanya na mga nilikha. At ang mga Ayah ay 
napakarami sa ganitong kahulugan. 

At tungkol naman sa pagtatanong sa mga 

manghuhula, mga magician, mga astrologer at mga 
tulad nila na mga nag-aangkin ng mga balita hinggil 
sa mga al-Ghayb; ito ay masama at hindi 

ipinahihintulot, at ang paniniwala sa mga iyon ay 
mas matindi at mas masama, datapuwat ito ay 
kabilang sa kufr. Ayon ito sa sinabi ng propeta S: 
"Sinuman ang nagtungo sa manghuhula at nagtanong 
dito hinggil sa isang bagay, ay hindi tanggap para sa 
kanya ang apatnapung araw na Salah. " Inulat ni Muslim. 
At sa isang ulat niya ayon kay Mu'awiyah bin al- 
Hakam as-Salmy 4 = na ang propeta B ay nagbawal 
na tunguhin ang mga manghuhula at ang 

pagtatanong sa mga ito. 

At inulat din ng mga Ahlus Sunan ayon sa Propeta ni 
Allah B na nagsabi: "Sinuman ang nagtungo sa 
manghuhula at naniwala siya sa sinasabi nito ay tunay 
ngang wala siyang paniniwala sa anumang ipinadala kay 
Muhammad B." At ang mga Hadith na ganito ang 


93 





Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


kahulugan ay napakarami. Kaya ang nararapat sa 
mga muslim ay: ang pag-iingat sa pagtatanong sa 
mga Kahin 42 , mga Arraf 43 , at lahat na mga magician 
na umiimbento ng balita hinggil sa al-Ghayb, at 
pagsisnungaling nila sa mga muslim. Kahit pa na ang 
ginagawa nila ay sa ngalan ng panggagamot at iba 
pa. ayon ito sa naunang pagbabawal ng propeta S 
at pababala niya mula rito. At kabilang na rito ang 
anumang inaangkin ng mga tao sa ngalan ng 
panggagamot na mga bagya na may kinalaman sa 
al-Ghayb, gaya ng kapag naamoy nito ang 
Imamah 44 ng isang may sakit, o khimar ng babaing 
may sakit ta mga tulad nito, na sasabihin niya: ang 
may sakit na ito ay gumawa ng ganito o ganyan, na 
sinasabi niya ang mga bagay na may kinalaman sa 
al-Ghayb na wala namang kaugnayan sa Imamah 
ng may sakit o sa anumang gamit nito, subalit ang 


42 Al-Kahin: ang manghuhula sa mga bagay na nangyari na, 
gaya ng nawawalang bagay. 

43 Al- Arraf: ang manghuhula sa mga bagay na mangyayari pa 
lamang, gaya ng pagbabasa ng palad. 

44 Imamah: ang tela na inilalagay sa ulo. 


94 






Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


layunin niya rito ay pagsisinungaling sa mga tao 
hanggang sa masabi nila na siya ay may alam sa 
panggagamot, ay may alam sa mga sakit at dahilan 
nito. At maaaring magbigay ito sa kanila ng gamot 
na aayon naman ito sa pagtatakda ni Allah na 
magamot ang may sakit, kaya ang mga tao ay 
aakalain nila na ang kagalingan ay dahil sa gamot 
niya, o na maaaring ang sakit ay dahil sa 
kagagawan ng mga jinn o mga demonyo na mga 
galamay ng taong ito na nag-aangkin ng kaalaman 
sa panggagamot. Na ibabalita ng mga jinn sa taong 
ito ang mga pangyayaring al-Ghayb na nasasagap 
nila mula sa langit kaya babase na siya mula sa 
balitang ito ng mga jinn sa kanya at kapalit nito ay 
pagsisilbihan niya ang mga jinn ng pagsamba na 
ikalulugod nila, kaya gagamutin nila ang may sakit 
na yaon at tatanggalin na nila sa may sakit ang sakit 
na sinanhi nila rito. At ang mga bagay na ito ay 
nakasanayan na sa mga jinn at mga demonyo at sa 
sinumang nagpagamit sa kanila. 

Kay ang nararapat sa mga muslim ay: ang pag- 
iingat mula roon, at pagpapayuhan sa pag-iwan 
nito, at ang pagtitiwala kay Allah sa lahat ng bagay. 


95 





Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


at walang masama sa pagpapagamot sa 
pamamagitan ng Ruqyah na ayon sa Shari'ah at 
mga gamot na ipinahihintulot gamitin, at ang 
pagpapagamot sa mga manggagamot na 
gumagamit ng pag-aaral sa kalagayan ng may sakit 
at paninigurado sa sakit nito sa pamamagitan ng 
lohikal at nararamadamang dahilan ng sakit. At 
naiulat ayon sa propeta 3 na sinabi niya: "Ang 
anumang ibinaba ni Allah na sakit ay ibinaba rin Niya ang 
lunas rito, na nalalaman ito ng naka-alam nito at naging 
mangmang rito ang walang alam dito." At sinabi pa 
niya 3: "Sa bawat sakit ay may lunas, kaya kapag 
tinamaan ng gamot ang sakit ay malulunasan ito sa 
pahintulot ni Allah." At sinabi pa niya 3‘. "Mga lingkod ni 
Allah, magpagamot kayo, at huwag kayong 
magpagamot sa pamamagitan ng Haram. " At ang mga 
Hadith na ganito ang kahulugan ay napakarami. 
Kaya hilingin natin kay Allah na pagbutihin Niya ang 
kalagayan ng lahat na mga muslirn, at na lunasin 
Niya ang mga puso at katawan nila mula sa lahat ng 
kapahamakan, at na pagsamahin Niya sila sa 
gabay, at na kupkupin Niya tayo at sila mula sa 
kaligawan ng Fitnah at pagsunod sa demonyo at 
mga kakampi nito, tunay na Siya sa lahat ng bagay 


96 





Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


ay May kakayahan, at walang kapangyarihan at 
lakas kundi sa pamamagitan ni Allah, ang Mataas, 
ang Dakila. At ang pagbati ng pagpapala at 
kapayapaan ay mapasa-Kanyang lingkod at sugo, 
an gating propeta na si Muhammad, at sa pamilya 
at mga kasamahan niya. 


Ikatlong Liham: Ang Hatol sa Panalangin sa 
Pamamagitan ng mga Panalangin na Bid'ah at 
Shirkiyyah. 

Mula kay Abdul Aziz bin Baz, para sa marangal na 
kapatid, gabayan siya ni Allah sa lahat ng mabuti. 
Amin. As-Salamu Alaykum wa Rahmatullahi wa 
Barakatuh. 

Tunay na nakarating sa akin ang liham ninyo, naway 
iparating ni Allah sa inyo ang gabay Niya, at ang 
mga nilalaman nito na mayroon sa bayan ninyo na 
mga taong mahihigpit sila sa paggamit ng mga 
panalanging hindi binigyan ni Allah ang mga ito ng 
kakayanan, na kabilang na dito ay Bid'ah, at Shirk, 
na sinasabi nilang ito ay mula sa pinuno ng mga 
mananampalataya na si Ali bin Abi Tali b 4 , at sa iba 
97 





Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


pa sa kanya. Binabasa nila itong panalangin na ito 
sa mga pagtitipon ng pag-aalala kay Allah, o kaya'y 
sa mga masjid pagkatapos ng Salah sa Maghrib na 
inaakala nila rito ang pagpapalapit kay Allah, gaya 
ng sinasabi nila na: 'Sa pamamagitan ng karapatan ni 
Allah, mga kalalakihan kay Allah, tulungan ninyo kami sa 
pamamagitan ng tulong ni Allah, at maging kayo ang 
katulong namin kay Allah . 1 At katulad ng sinasabi nila: 
'O Aqtab, O Asyad, tugunin ninyo, O mga nagtataglay ng 
tulong, at mamagitan kayo kay Allah, ito ang alipin ninyo 
na nakatayo, at sa pintuan ninyo na nanatili, at sa 
pagkukulang niya ay nangangamba, saklolohan mo 
kami, O sugo ni Allah, sapagkat wala akong ibang 
tutunguhin maliban sa inyo, at sa pamamagitan ninyo ay 
makakamit ang hiling, at kayo ang mga pamilya ni Allah, 
sa pamamgitan ng pinuno ng mga martir, at ang 
sinumang mula sa inyo na tutulong sa amin. Saklolohan 
mo kami, O sugo ni Allah . 1 At katulad din ng sabi nila: 'O 
Allah, pagpalain Mo ang siyang ginawa Mong dahilan ng 
paglitaw ng lihim Mong napakalaki, at pagsinag ng mga 
liwanag Mong awa, kaya siya ay katulong Mo sa pagka- 
panginoon, at ang kapalit ng mga lihim ng sarili Mo'. At 
ang pagnanais ninyo na malinawan sa anuman 
mula rito ang Bid'ah o ano mula rito ang Shirk. At 


98 





Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


tama ba ang Salah na isagawa sa likod ng Imam na 
nananalangin sa mga panalanging ito? 

At ang kasagutan ay: Ang lahat ng papuri ay ukol 
kay Allah lamang, Nag-iisa Siya. At ang pagpapala 
at kapayapaan ay mapasa-kanyang wala ng 
propeta pagkaraan niya, at sa pamilya at mga 
kasamahan niya. 

Alamin mo, gabayan ka nawa ni Allah, na si Allay ay 
tunay na nilikha Niya ang mga nilikha, at ipinadala 
Niya ang mga sugo m\ upang sambahin lamang 
Siya, Nag-iisa siya, na walang katambal sa Kanya, 
gaya ng sinabi Niya: "Hindi Ko nilikha ang jinn at ang tao 
kundi upang sambahin nila Ako" Surah adh-Dhariyat: 56 

At ang pagsamba ay; ang pagsunod sa Kanya, at 
pagsunos sa sugo Niyang si Muhammad S sa 
pamamagitan ng paggawa ng anumang ipinag- 
utos ni Allah at ng sugo Niya S, at ang pagwaksi sa 
anumang ipinagbawal ni Allah at ng sugo Niya B. At 
ang pananampalataya kay Allah at sa sugo Niya, at 
ang taus-puso para kay Allah sa mga gawain, 
kabilang na ang lubos na pagmamahal para kay 
Allah. 


99 





Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


At ang pagpapakumbaba para sa kaisahan niya, 
gaya ng sinabi Niya: "Itinadhana ng Panginoon mo na 
wala kayong sasambahin kundi Siya at sa mga magulang 
ay magmagandang-loob." Surah al-lsra 1 : 23 na ang 
kahulugan ay; nag-utos at nagpayo siya na 
sambahin lamang Siya. At sinabi pa Niya: "Ang lahat 
ng papuri ay ukol kay Allah , ang Panginoon ng mga 
nilalang, ang Napakamaawain, ang Pinakamaawain, 
ang May-ari ng Araw ng Paggantimpala. Sa lyo lamang 
kami sumasamba at sa lyo lamang kami nagpapatulong." 
Surah al-Fatihah: 2-5 nilinaw niya sa mga Ayah na ito 
na Siya ang karapat-dapat na sambahin, at hingan 
ng tulong. At sinabi pa Niya: "Tunay na Kami ay 
nagbaba sa iyo ng Aklat kalakip ng katotohanan , kaya 
sambahin mo si Allah na nag-aalay ng kawagasan sa 
Kanya sa pagtalima. Kaingat, ukol kay Allah ang wagas 
na pagtalima. Ang mga gumagawa ng mga 
tagatangkilik bukod pa sa Kanya ay nagsasabi: "Hindi 
kami sumasamba sa kanila kundi upang ilapit nila kami 
kay Allah nang pagkalapit-lapit." Tunay na si Allah ay 
maghahatol sa pagitan nila hinggil sa anumang 
ipinagkakaiba nila. Tunay na si Allah ay hindi 
nagpapatnubay sa sinumang sinungaling na 
palatangging sumampalataya" Surah az-Zumar:2-3, at 
sinabi pa Niya: "Kaya dumalangin kayo kay Allah na 


100 





Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


mga nag-aalay ng kawagasan sa Kanya sa pagtalima, 
kahit pa man masuklam ang mga tumatangging 
sumampalataya" Surah Ghafir: 14, at sinabi pa Niya: 
"Na ang mga masjid ay ukol kay Allah, kaya huwag 
kayong manalangin sa isa pa kasama ni Allah" Surah al- 
Jinn: 18 at napakaraming pang mga Ayah sa 
ganitong kahulugan, at ang lahat na ito ay patunay 
sa: pag-uutos ng pagsamab kay Allah lamang, at 
malinaw na ang lahat na uri ng panalangin ay 
kabilang sa pagsamba, kaya hindi maaari para sa 
isaman na manalangin kundi sa Panginoon niya 
lamang, at na hindi siya magpapatulong at 
magpasaklolo kundi sa kanya lamang bilang 
pagsunod sa mga ayah na ito, at ang mga 
kahulugan nito. Subalit hindi kabilang rito ang mga 
natural at mga dahilan na kayang gawin ito ng 
buhay na nilikha, sapagkat ang mga iyon ay hindi 
kabilang sa pagsamba, kaya ipinahihintulot ang 
mga iyon ayon sa mga ulat at Ijma 1 ng mga maalam 
na magpatulong ang isang tao sa isang buhay na 
taosa mga bagay na natural na kaya niya, gaya ng 
pagpapatulong at pagpapasaklolo niya para 
mapigilan ang masamang balak ng kanyang anak, 
katulong, o alagang aso at mga tulad nito. At 


101 





Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


katulad din ng pagpapatulong ng tao sa tao na 
wala sa kinaroroonan nito, sa pamamagitan ng mga 
nakikitang dahilan tulad ng sa pagpapatayo ng 
bahay niya, pagkukumpuni sa sasakyan niya at iba 
pang tulad nito. Kaya ang hinggil sa ganitong 
paksain ay sinabi ni Allah ang tungkoi sa 
pagpapatulong kay propeta Musa "Pumasok siya 
sa lungsod sa sandali ng pagkalingat ng mga naninirahan 
dito, at nakatagpo siya rito ng dalawang lalaking nag- 
aaway. Itong una ay kabilang sa mga kakampi niya at 
itong ikalawa ay kabilang sa mga kaaway niya, at 
nagpasaklolo sa kanya ang kabilang sa mga kakampi 
niya laban sa kabilang sa mga kaaway niya." Surah al- 
Qasas: 15. 

At katulad din niyon ay ang pagpapasaklolo ng tao 
sa mga kasamahan niya sa digmaan at Jihad at sa 
mga tulad nito. Subalit ang pagpapasaklolo sa mga 
patay, mga jinn at anghel, mga puno at bato; iyon 
ay kabilang sa malaking pagtatambal. At iyon ay 
ang gawain ng mga naunang mushrik sa 
pagtatambal nila sa mga diyus-diyusan nila na al- 
Uzza 1 , al-Laat, at iba pa. At ganoon din ang 
pagpapasaklolo sa sinumang may katungkulan sa 
mga buhay na wala silang kakayanan rito kundi si 


102 





Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


Allah lamang, tulad ng paglunas sa maysakit, 
paggabay sa mga puso, pagpasok sa Paraiso, at 
ang kaligtasan mula sa Apoy, at mga tulad nito. At 
ang mga naunang ayah at ang iba pang mga ayah 
o Hadith na ganito rin ang kahulugan ay 
nagpapatunay sa pag-uutos na ibaling ng pus okay 
Allah ang lahat na bagay, at ang taus-pusong 
pagsamba kay Allah lamang. 

Sapagkat ang mga lingkod ay nilikha sa layunin na 
iyon, at ipinag-utos ito sa kanila ayon sa naunang 
nabanggit na mga Ayah, at gaya ng sinabi ni Allah: 
"Sambahin ninyo si Allah at huwag kayong magtambal sa 
Kanya ng anuman." Surah an-Nisa 1 : 36, at sinabi pa 
Niya: "Hindi sila inutusan kundi na sambahin nila si Allah 
bilang mga nag-aalay ng kawagasan sa Kanya sa 
pagtalima , 45 bilang mga makatotoo; na panatilihin nila 
ang dasal at na ibigay nila ang zakah. lyan ay ang 
Relihiyon ng kapaniwalaang matuwid." Surah al- 
Bayyinah: 5. at sinabi ng Sugo ni Allah S sa Hadith ni 
Mu'adh "Ang karapatan ni Allah sa mga lingkod ay na 
sambahin nila Siya at huwag silang magtambal sa Kanya 


45 O relihiyon o pagsamba. 


103 






Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


ng anuman." Inulat nina al-Bukhari at Muslim. At sinabi 
rin ng Sugo ni Allah S sa Hadith ni Ibnu Mas'ud 
"Sinuman ang namotay na nagtambaI siya sa panalangin 
kay Allay, ay makapapasok sa Apoy Inulat ni al- 
Bukhari. At sa Hadith ni Ibnu Abbas & na ang 
propeta S noong ipinadala niya si Mu'adh sa Yemen 
ay sinabi niya rito: "Tunay na ikaw ay darating sa 
mga taong Ahlul Kitab, kaya ang unang bagay na 
imibitahan mo sila rito ay ang pagsasaksi na walang 
diyos kundi si Allah..." at sa ibang ulat ay: "kaya 
imbitahan mo sila na saksihan nila na walang diyos 
kundi si Allah lamang at ako ay sugo ni Allah." At sa 
isang ulat ni al-Bukhari ay: "kaya imbitahan mo sila na 
isahin lang nila si Allah.", at sa ulat ni Muslim mula sa 
Hadith ni Tariq bin Ashyam al-Ashja'iy 4 ® na ang 
propeta ay nagsabi: "Sinuman ang itinangi niya si 
Allah at iniwaksi niya ang anumang sinasamba 
bukod sa Kanya ay Haram na ang ari-arian niya at 
ang buhay niya, at ang pagtutuus sa kanya ay kay 
Allah". At napakaraming Hadith na tumatalakay rito. 
Kaya ang Tawhid na ito ay Saligan ng relihiyong 
Islam, at pundasyon ng pamamaraan, at ito ay ulo 
ng mga bagay, at pinakamahalagang utos, at ito rin 
ang dahilan kung bakit nilikha ang Thaqalayn, at ito 


104 





Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


rin ang dahilan kung bakit ipinadala ang mga sugo, 
gaya ng mga naunang Ayah hinggil rito, na ang ilan 
dito ay: "Hindi Ko nilikha ang jinn at ang tao kundi upang 
sambahin nila Ako" Surah adh-Dhariyat: 56, " Talaga 
ngang nagpadala Kami sa bawat kalipunan ng isang 
sugo, na nagsasabi: "Sambahin ninyo si Allah at iwaksi 
ninyo ang nagdidiyus-diyusan."" Surah an-Nahl:36, "Hindi 
Kami nagsugo noong wala ka pa ng anumang sugo 
malibang nagsisiwalat Kami sa kanya na walang Diyos 
kundi Ako kaya sambahin ninyo Ako" Surah al-Anbiya': 
25. At sinabi pa Niya ayon kay propeta Nuh, Hud, 
Salih, Shu'ayb na sinabi nila sa mga tao nila: "Talaga 
ngang isinugo Namin si Noe sa mga kalipi nito kaya 
nagsabi ito: "O mga kalipi ko, sambahin ninyo si Allah; 
wala na kayong Diyos na iba pa sa Kanya. Tunay na ako 
ay nangangamba para sa inyo sa pagdurusa sa dakilang 
araw."" Sruah al-A'raf: 59 

Ito ay pag-iimbita ng lahat na sugo ayon sa 
dalawang naunang Ayah. At tunay na inamin ng 
mga kumalaban sa mga sugo na ang mga sugo ay 
inutusan silang sambahin lamang si Allah, at pag- 
waksi sa mga diyus-diyusan na sinasamba bukod sa 
Kanya, gaya ng sinabi Niya hinggil sa kuwento ng 
Aad na sinabi nila kay propeta Hud "Nagsabi sila: 


105 





Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC dull JjMoJI £ 


"Dumating ka ba sa Amin upang sambahin namin si Allah 
lamang at iwan namin ang sinasamba noon ng mga 
ninuno namin? Kay a dalhin mo nga sa amin ang 
ibinabanta mo sa amin kung ikaw ay kabilang sa mga 
nagtototoo."" Surah al-A'raf: 70, at sinabi rin ni Allah 
patungkol sa mga Quraysh nang inimbita sila ni 
propeta Muhammad na sambahin lamang si Allah, 
at na iwan ang mga sinasamba nila na mga anghel, 
mga Wali, mga rebulto at mga puno at iba pa: 
"Ginawa ba niya ang mga diyos na nag-iisang diyos? 
Tunay na ito ay talagang isang kataka-takang bagay" 
Surah Sad: 5, at sinabi rin ni Allah patungkol sa kanila: 
"Tunay na sila noon, kapag sinabi sa kanila na walang 
Diyos kundi si Allah, ay nagmamalaki sa pagtanggi at 
nagsasabi: "Tunay na kami ba ay talagang tatalikod sa 
mga diyos namin dahil sa isang baliw na manunula?"" 
Surah as-Saffat: 35-36, at napakarami pang mga 
Ayah na ganito ang kahulugan. At ang mga 
nabanggit namin na mga Ayah at mga Hadith ay 
nagiging malinaw sa iyo -gabayan nawa ako at 
ikaw ni Allah sa pag-iintindi sa relihiyon, at kaalaman 
hinggil sa karapatan ng Panginoon ng mga nilalang- 
na ang mga panalangin na ito, at mga uri ng 
pagpapasaklolo na siyang ipinaliwanag ko sa 


106 





Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC dull JjMoJI £ 


tanong mo; ang lahat na ito ay kabilang sa uri ng 
malaking Shirk sapagkat ito ay pagsamba sa iba kay 
Allah, at paghingi ng mga bagay na hindi kaya ng 
sinuman kundi Siya lang, gaya ng mga patay at mga 
malayo. At iyon ay pinakamasama kaysa sa 
ginawang Shirk ng mga naunang tao dahil ang mga 
naunang tao ay nagtatambai lamang sila sa 
panahon ng kaluwagan. Samantalang sa kagipitan 
ay taus-puso silang sumasamba kay Allah dahil alam 
nila na Siya ang may kakayanan na iligtas sila sa 
kagipitan na walang iba sa Kanya, gaya ng sinabi ni 
Allah sa Qur'an patungkol sa mga Mushrik na yaon: 
"Kapag nakasakay sila sa sasakyang-dagat ay 
dumadalangin sila kay Allah na mga nag-aalay ng 
kawagasan sa Kanya sa pagtalima; subalit noong 
naihatid na Niya sila nang ligtas sa katihan, walang-anu- 
ano sila ay nagtatambai sa Kanya" Surah al-Ankabut: 
65, at sinabi rin Niya na pinagsasabihan Niya sila sa 
Ayah na ito: "At kapag nasumpungan kayo ng pinsala sa 
dagat ay nawawaksi ang sinumang dinadalanginan 
ninyo maliban sa Kanya, ngunit kapag iniligtas na Niya 
kayo sa lupa ay nagsipag-talikuran kayo. At tunay na ang 
tao aypalatanggi" Surah al-lsra 1 : 67. 


107 





Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC dull JjMoJI £ 


Kaya kung sasabihin ng ilan sa mga Mushrik sa 
kasalukuyang panahon: 'Tunay hindi naman namin 
hangad sa mga yaon na bigyan kami sa 
pamamagitan ng mga sarili nila, at hindi rin para 
lunasin nila ang mga maysakit sa amin, at hindi rin 
para biyayaan o pinsalain kami sa pamamagitan ng 
mga sarili nila, kundi ang hangad namin ay ang 
pamamagitan nila kay Allah sa mga yaon. 1 

At ang Sagot ay: Sasabihin sa kanya: Tunay na ito 
ang hangad ng mga naunang Kuffar, at hindi nila 
hangad na ang mga diyus-diyusan nila ang siyang 
lumikha at bumibiyaya, o nagbibigay o pumipinsala; 
ito ay nagpapasinungaling sa sinabi ni Allah tungkol 
sa kanila sa Qur'an. Tunay na hangad nila ang 
pamamagitan nila at katayuan nila, at 
pagpapalapit kay Allah, gaya ng sinabi ni Allah: 
"Sinasamba nila bukod pa kay Allah ang hindi 
nakapipinsala sa kanila at hindi nakapagdudulot ng 
pakinabang sa kanila at nagsasabi sila: "Ang mga ito ay 
ang mga tagapamagitan natin kay Allah ." Sabihin mo: 
"Nagpapabatid ba kayo kay Allah ng hindi Niya 
nalalaman sa mga Langit ni sa Lupa? 
Napakamaluwalhati Niya at pagkataas-taas Niya kaysa 
sa mga itinatambal nila sa Kanya" Surah Yunus: 18, kaya 


108 






Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


sinagot sila ni Allah sa sinabi Niya: "Sabihin mo: 
"Nagpapabatid ba kayo kay Allah ng hindi Niya 
nalalaman sa mga Langit ni sa Lupa? 
Napakamaluwalhati Niya at pagkataas-taas Niya kaysa 
sa mga itinatambal nila sa Kanya" Surah Yunus: 18. 
Samakatuwid, ipinaliwanag ni Allah na walang naka- 
aalam na nasa langit ni sa lupa na tagapamagitan 
sa Kanya sa pamamaraan na hinahangad ng mga 
Mushrik, kaya ang anumang hindi ipinahintulot ni 
Allah ang pag-irai niya ay tunay na hindi ito umiral 
sapagkat hindi maikukubli sa Kanya ang anuman, at 
sinabi Niya: "Ang pagbababa ng Aklat ay muia kay 
Allah, ang Nakapangyayari, ang Marunong. Tunay na 
Kami ay nagbaba sa iyo ng Aklat kalakip ng 
katotohanan, kaya sambahin mo si Allah na nag-aalay ng 
kawagasan sa Kanya sa pagtalima " Surah az-Zumar: 1- 
2. kaya nilinaw ni Allah na ang pagsamba lamang sa 
Kanya, at na obligado sa lahat ng lingkod na taus- 
puso ito para sa Kanya, sapagkat ang pag-uutos 
niya sa propeta S na pagsamba nang taus-puso sa 
kanya iamang ay pag-uutos din sa lahat. At ang 
kahulugan ng relihiyon dito ay 'pagsamba', at ang 
pagsamba ay pagsunod sa Kanya, at pagsunod sa 
sugo Niya katulad ng naunang ipinaliwanag. Kaya 


109 





Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC dull JjMoJI £ 


kabilang na rito ang panalangin at pagpapasaklolo, 
takot, pag-asa, pag-aalay at pamamanata, at 
kabilang narin ang pagsasagawa ng Salah, pag- 
aayuno, at iba pa, na siyang ipinag-utos ni Allah sa 
sugo Niya S. At pagkatapos ay sinabi Niya: "Kaingat, 
ukol kay Allah ang wagas na pagtalima. Ang mga 
gumagawa ng mga tagatangkilik bukod pa sa Kanya ay 
nagsasabi: "Hindi kami sumasamba sa kanila kundi upang 
ilapit nila kami kay Allah nang pagkalapit-lapit ." Tunay na 
si Allah ay maghahatol sa pagitan nila hinggil sa 
anumang ipinagkakaiba nila. Tunay na si Allah ay hindi 
nagpapatnubay sa sinumang sinungaling na 

palatangging sumampalataya " Surah az-Zumar: 3 na 
sinasabi nila: "Hindi kami sumasamba sa kanila kundi 
upang ilapit nila kami kay Allah nang pagkalapit-lapit." 
kaya sinagot sila ni Allah ng ganito: "Tunay na si Allah 
ay maghahatol sa pagitan nila hinggil sa anumang 
ipinagkakaiba nila. Tunay na si Allah ay hindi 
nagpapatnubay sa sinumang sinungaling na 

palatangging sumampalataya" Surah az-Zumar: 3. Kaya 
nilinaw Niya sa Marangal na Ayah na ito: na ang 

mga Kuffar ay hindi nila sinamba ang mga Wali 

bukod kay Allah kundi upang mailalapit nito sila kay 
Allah ng pagpapalapit. 


no 





Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


At yaon ang hangad ng mga Kuffar, nauna man o 
kasalukuyan, at ito ay pinawalang katotohanan ni 
Allah sa sinabi Niya: "Tunay na si Allah ay hindi 
nagpapatnubay sa sinumang sinungaling na 
palatangging sumampalataya" kaya nilinaw Niya ang 
kasinungalingan nila sa pag-aangkin nila na ang 
mga diyus-diyusan nila ay nagpapalapit sa kanila 
kay Allah, at kawalan nila na paniniwala sa 
pagbaling nila ng pagsamba sa mga yaon. Kaya 
dahil doon ay malalaman ng isa na kahit may 
katiting na pag-intindi na ang mga naunang Kuffar 
ay ang kawalan nila ng pananampalataya ay sa 
pamamagitan ng paniniwala nila sa mga propeta, 
mga Wali, mga puno at mga rebulto at iba pang 
nilikha na taga-pamagitan nila sa kanila at kay Allah, 
at inaakala nila na ang mga yaon ay nilulutas ang 
mga pangangailangan nila nang walang pahintulot 
at lugod ni Allah, kagaya raw ng pamamagitan ng 
mga ministro sa hari n a inihalintulad nila Siya sa mga 
hari at mga pinuno. At sinabi pa nila: 'Katulad din ng 
isang may kailangan sa siya sa hari o pinuno na 
magpapa-tagapamagitan ito sa mga malalapit sa 
kanya at sa mga ministro niya. Kaya ganoon din 
kami magpapalapit kay Allah sa pamamagitan ng 


111 





Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


pagsamba sa mga propeta at mga Wali Niya. 1 Ito ay 
kabilang sa pinakawalang katotohanan, dahii si 
Allah ay walang katulad, ni hindi Siya maihahambing 
sa nilikha Niya, at walang mamamagitan na isaman 
sa Kanya maliban sa pagpapahintulot Niya na 
mamamagitan. At hindi Niya ipapahintulot ito kundi 
sa mga mananampalataya sa Kaisahan Niya. At siya 
sa lahat ng bagay ay May Kakayahan, at sa lahat 
ng bagay ay Maalam, at Siya ang pinaka-Maawain 
sa mga Maawain, wala siyang pinangangambahan 
at kinatatakutan na isaman, spagkat siya ang 
Makapangyarihan sa itaas ng lahat na lingkod Niya, 
at Namamahala sa kanila sa anumang nais Niya. 
Kabaligtaran ng mga hari at mga pinuno sapagkat 
tunay na sila ay hindi nila kaya ang lahat na bagay, 
kaya naman kailangan din nila ng sinumang tutulong 
sa kanila sa bagay na di nila kaya, tulad ng mga 
ministro nila at mga malalapit sa kanila, at mga 
sundalo nila. Gaya rin ng pangangailangan nila sa 
pagpaparating nila sa pangangailangan ng 
sinumang hindi nila alam ang pangangailangan 
niya, kaya kinakailangan nila ng isang magmamaka- 
awa at magpapalugod sa mga ministro nila at mga 
malalapit sa kanila. Subalit ang Panginoon, 


112 





Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC dull JjMoJI £ 


kaluwalhatian sa Kanya, Siya ay Mayaman sa lahat 
ng mga nilalang Niya, at Siya ang Pinaka-maawain 
sa kanila kaysa sa mga ina nila, at siya ang 
Tagahatol at Makatarungan, inilalagay Niya ang 
mga bagay sa kinalalagyan nito na naayon sa 
Hikmah, kaalaman, at kakayanan Niya; kaya hindi 
maaari na isukat Siya sa nilikha Niya sa anumang 
aspeto. Kaya naman nilinaw Niya sa Aklat Niya na: 
ang mga Mushrik ay pinaniwalaan nila na Siya ang 
Tagapaglikha, ang Tagapanustos, at ang 
Tagapamahala, at na Siya ang tumutugon sa gipit, 
at nagpapalantad sa masama, at ang bumubuhay 
at pumapatay, at ilan pang mga gawa Niya. At ang 
pagtatalo sa pagitan ng mga Mushrik at ng mga 
sugo ay sa pagiging taus-pusong pagsamba para 
kay Allah lamang, gaya ng sinabi Niya: "" Saurah az- 
Zukhruf: 87, at sinabi pa Niya: "Sobihin mo: "Sino ang 
nagtutustos sa inyo mula sa langit at lupa? O sino ang 
nagmamay-ari ng pandinig at mga paningin? Sino ang 
nagpapaluwal ng buhay mula sa patay at ang 
nagpapaluwal ng patay mula sa buhay? Sino ang 
nangangasiwa sa kapakanan?" at magsasabi sila na si 
Allah. Kaya sabihin mo: "Kaya hindi pa ba kayo 
mangingilag magkasala ?" 11 Surah yunus: 31. 


113 





Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC dull JjMoJI £ 


At ang mga ayah na ganito ang kahulugan ay 
napakarami, at nauna ng binanggit ang patunay 
hinggil dito na ang pagtatalo sa pagitan ng mga 
sugo at ng mga tao ay sa pagiging taus-puso ng 
pagsamba para lamang kay Allah, gaya ng sinabi 
Niya: "Talaga ngang nagpadala Kami sa bawat 
kalipunan ng isang sugo, na nagsasabi: "Sambahin ninyo 
si Allah at iwaksi ninyo ang nagdidiyus-diyusan."" Surah 
an-Nahl: 36, at ang anumang katulad nito na mga 
Ayah, at ang ipinaliwanag ni Allah nang napakarami 
sa Marangal na Aklat Niya ay hingil sa 
pamamagitan, kaya sinabi Niya: "Sino kaya ang 
mamamagitan sa Kanya nang walang kapahintulutan 
Niya? " Surah al-Baqarah: 255, at sinabi pa Niya: 
Kayrami ng anghel sa mga langit na hindi magdudulot ng 
anumang kapakinabangan ang pamamagitan nila 
malibang matapos na nagpahintulot si Allah sa sinumang 
niloloob Niya at kinalugdan" Surah an-Najm: 26, at 
sinabi pa Niya hinggil sa katangian ng mga anghel: 
"Nalalaman Niya ang nasa harapan nila at ang nasa 
likuran nila. Hindi sila makapamamagitan kundi sa 
sinumang kinasiyahan Niya, at siia sa takot sa Kanya ay 
mga nababagabag" Surah al-Anbiya 1 : 28. At ibinalita 
ni Allah na hindi Niya kinalulugdan sa mga lingkod 


114 





Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


Niya ang Kufr, ngunit ang kinalulugdan Niya sa kanila 
ang pasasalamat, at ang pasasalamat ay ang 
Tawhid Niya at ang paggawa sa pamamagitan ng 
pagsunod sa kanya; sinabi Niya: "Kung tatanggi 
kayong sumampalataya ay tunay na si Allah ay walang- 
pangangailagan sa inyo. Hindi Niya ikinalulugod para sa 
mga lingkod Niya ang kawalang-pananampalataya. 
Kung magpapasalamat kayo ay ikasisiya Niya iyon para 
sa inyo. Walang tagapasan na magapapasan sa pasanin 
ng iba. Pagkatapos ay sa inyong Panginoon ang balikan 
ninyo at ibabalita Niya sa inyo ang anumang inyong 
ginagawa noon ; tunay na Siya ay Nakaaalam sa 
kinikimkim ng mga dibdib" Surah az-Zumar: 7. At inulat 
ni al-Bukhariayon kay Abu Hurayrah 4 = na sinabi niya: 
'Oa Sugo ni Allah, sino ang pinakamasayang tao sa 
pamamagitan mo? 1 Sabi niya: "Sinuman ang nagsabi 
ng 'Laa ilaha illallah 1 na taus mula sa puso niya." O 
sinabi niya: "mula sa sarili niya" 

At ayon kay Anas 4 = na ang propeta & ay nagsabi: 
"Ang bawat propeta ay may panalangin na 
tinutugon, kaya ang bawat propeta ay nagmadali 
sa panalangin niya, at ako ay itinago ko ang 
panalangin ko bilang pamamagitan sa Ummah ko 
sa Araw ng Pagkabuhay. At ito ay makakamit In 


115 





Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC dull JjMoJI £ 


sha'Allah ng sinumang namatay mula sa Ummah ko 
na hindi nagtambal kay Allah ng anuman." At 
napakaraming Hadith na ganito ang kahulugan. At 
ang lahat na binanggit namin na mga Ayah at 
Hadith ay nagpapatunay na ang pagsamba ay 
karapatan lamang ni Allah, at na hindi ipinahihintulot 
na ibaling ang alinman mula rito sa iba kay Allah; 
hindi sa mga propeta, ni hindi sa iba sa kanila. At na 
ang pamamagitan ang pagmamay-ari ni Allah, 
gaya ng sinabi Niya: "Sabihin mo; ang lahat na 
pamamagitan ay para kay Allah..." Surah az-Zumar: 44, 
at hindi nararapat dito ang isaman maliban sa 
pagpapahintulot Niya sa namagitan, at pagkalugot 
Niya sa nagpapa-tagapamagitan, at si Allah ay hindi 
nalulugod kundi sa Tawhid lamang gaya ng 
naunang naipaliwanag. 

At tungkol naman sa mga Mushrik, ay wala silang 
karapatan sa pamamagitan, gaya ng sinabi ni Allah: 
" Kaya hindi magdudulot ng pakinabang sa kanila ang 
pamamagitan ng mga namamagitan " Surah al- 
Mudatthir: 48, at sinabi Niya: ", Balaan mo sila ng araw 
na Nalalapit kapag ang mga puso ay nasa mga 
lalamunan habang nabubulunan. Ang mga lumalabag 
sa katarungan ay mawawalan ng anumang matalik na 


116 





Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


kaibigan ni tagapamagitang matatalima" Surah Ghafir: 
18. at ang pang-aapi kung ang ito ay 
pangkalahatan; ang kahulugan nito ay Shirk, gaya 
ng sinabi Ni Allah: "Banggitin noong nagsabi si Luqiman 
sa anak niya nang siya ay nangangaraI doom: "O anak 
ko, huwag kang magtambal kay Allah. Tunay na ang 
pagtatambal sa Kanya ay talagang mabigat na 
paglabag sa katarungan. "" Surah Luqman: 13. 

At tungkol naman sa binanggit ko na hinggil sa hiling 
na mula sa salita ng Hang Sufiyyah sa loob ng mga 
Masjid at tulad nito na: 'O Allah, pagpalain Mo ang 
siyang ginawa Mong dahilan ng paglitaw ng lihim Mong 
napakalaki, at pagsinag ng mga liwanag Mong awa, 
kaya siya ay katulong Mo sa pagka-panginoon, at ang 
kapalit ng mga lihim ng sarili Mo 1 . Hanggang sa huli nito. 

At ang Sagot ay: 

Na sasabihin: tunay na ang mga salitang ito at ang 
mga tulad nito ay mga pangungusap na 
nakasanayan at pagmamalabis na nagbabala mula 
rito ang propeta natin na si Muhammad S. Inulat ni 
Muslim ayon kay Abdullah bin Mas'ud na sinabi ng 
Sugo ni Allah S: "Nalipol ang mga mapagmalabis." 
Sinabi niya ito nang tatlong ulit. Sinabi ni Imam al- 


117 





Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


Khattabi kaawaan siya ni Allah: Ang mapagmalabis 
ay ang nagpapakalalim sa isang bagay... at ang mga 
nanghihimasok sa mga bagay na hindi abot ng isipan 
nila.' 

At sinabi ni Abu Sadat ibnul Athir: ‘Sila yaong mga 
nagpapakalalim sa mga salita, ang mga nagsasalita 
mula sa pinaka-ilalim ng kanilang ngala-ngala. Mula ito sa 
salitang 'Nata'a' na ang kahulugan ay ang itaas na butas 
sa bunganga. At pagkatapos ay ginamit na ito sa 
pagpapalalim ng salita at gawa.' At sa binanggit ng 
dalawang maalam mula sa mga pantas sa larangan 
ng lengguahe ay nagiging malinaw sa iyo at sa 
sinumang may kahit na mababang kaalaman na 
ang pamamaraang ito sa pananalangin ng 
pagpapala at kapayapaan sa ating propeta ang 
sugo ni Allah S ay kabilang sa mga pangungusap na 
pagmamalabis na ipinagbabawal. At ang 
isinasabatas sa isang muslim hinggil dito ay sanayin 
matatag na pamamaraan mula sa Sugo ni Allah S 
kung paano ang pananalangin ng pagpapala at 
kapayapaan sa kanya, at makasasapat na iyon sa 
ibang pamamaraan. Kabilang ang inulat ni al- 
Bukhari at Muslim ayon kay Ka'b bin Ujrah 4 = na ang 
mga Sahabah ay nagsabi: 'O Sugo ni Allah, inutusan 


118 






Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


kami ni Allah na manlangin ng pagpapala sa lyo; kaya 
paano kami manalangin ng pagpapala sa iyo? Sabi niya 
Si: "Sabihin ninyo: Alldhumma salli 'ala Muhammad wa 
'ala ali Muhammad, kama sallayta 'ala Ibrahim, wa 'ala 
ali Ibrahim, innaka hamldum majld. Alldhumma 46 bdrik 
'ala Muhammad, wa 'ala all Muhammad, kama barakta 
'ala Ibrahim, wa 'ala ali Ibrahim, innaka hamldum 
majld. 47 " at ayon kay Abu Humayd as-Sa'idi na 
sinabi nila: 'O Sugo ni Allah, paano kami manalangin ng 
pagpapala sa iyo? Sabi niya 0: “Sabihin ninyo: 
Alldhumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad, 
kama sallayta 'ala Ibrahim, wa 'ala ali Ibrahim, innaka 
hamldum majld. Alldhumma bdrik 'ala Muhammad, wa 
'ala ali Muhammad, kama barakta 'ala Ibrahim, wa 'ala 
ali Ibrahim, innaka Inamldum majld." At ayon kay Abu 


46 . Naitala rin ang ibang pamamaraan na wala nang 
"Alldhumma".Tingnan ang pamamaraan ng salah ng sugo ni 
Allah (sas) ni Shaykh Ibn Baz (r). 

47 . O Allah basbasan mo si Muhammad at ang mag-anak ni 
Muhammad, katulad ng pagbasbas Mo kay Ibrahim at sa mag- 
anak ni Ibrahim, tunay na Ikaw ay Kapuri-puri at Maluwalhati. O 
Allah pagpalain Mo si Muhammad at ang mag-anak ni 
Muhammad gaya ng pagpala Mo kay Ibrahim at sa mag-anak 
ni Ibrahim, tunay na Ikaw ay Kapuri-puri at Maluwalhati. 


119 






Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


Mas'ud al-Ansari <*, na nagsabi: 'Sinabi ni Bashir bin 
Sa'd: 'O Sugo ni Allah , inutusan kami ni Allah na 
manlangin ng pagpapala sa iyo; kaya paano kami 
manalangin ng pagpapala sa iyo? Tumahimik siya at 
sinabi niya $>: "Sabihin ninyo: Alldhumma sail! 'ala 
Muhammad wa 'ala ali Muhammad, kama sallayta 'ala 
Ibrahim, wa 'ala ali Ibrahim, innaka hamldum majld. 
Alldhumma bdrik 'ala Muhammad, wa 'ala ali 
Muhammad, kama barakta 'ala Ibrahim, wa 'ala ali 
Ibrahim, innaka hamldum majld." 

Ang mga pangungusap na ito at ang mga katulad 
nito na matatag na naiulat mula sa Propeta S ay 
ang nararapat sa isang muslim na gamitin sa Salah 
panalangin niya ng pagpapala at kapayapaan 
para sa Sugo ni Allah S sapagkat ang Sugo ang 
siyang pinakamaalam sa kung ano ang nararapat 
na gamitin sa karapatan niya, at ganoon din na siya 
ang pinakamaalam na tao sa kung ano ang 
nararapat na gamitin para sa karapatan ng 
Panginoon niya mula sa mga salita. Subalit ang mga 
salitang inimbento, at mga salitang naglalaman ng 
kahulugan na hindi tama, gaya ng mga salita na 
nabanggit sa tanong na ito; tunay na hindi ito 
nararapat gamitin. 


120 





Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


Sapagkat naglalaman ito ng pagmamalabis, at dahil 
ito ay maaaring maipakahulugan ng maling 
paliwanag. At ganoon din na ito ay salungat sa mga 
salita na pinili ng sugo ni Allah S at itinuro niya sa 
kanyang Ummah. At siya ang pinakamaalam na tao, 
at nagpapahalaga sa pagpapayo sa kanila, at 
pinakamalayo sa kanila mula sa pagmamalabis; 
mapapasa-kanya ang pinakamainam na 
pagpapala at kapayapaan mula sa Panginoon niya. 
At hinahangad ko na ang mga nabanggit namin na 
mga patunay hinggil sa katotohan ng Tawhid, at 
katotohanan ng Shirk, at ang pagkakaiba ng mga 
naunang Mushrik sa mga kasalukuyang Mushrik dita 
sa kabanatang ito, at sa pagpapaliwanag kung 
paano ang isinabatas na panalangin ng pagpapala 
at kapayapaan para sa Sugo ni Allah S na 
makasasapat at makakakumbinsi sa naghahanap 
ng katotohanan. Subalit ang sinumang walang nais 
na alamin ang katotohanan ay ito ang sumusunod 
sa pithaya niya, sinabi ni Allah: "Ngunit kung hindi sila 
tumugon sa iyo ay alamin mo na sumusunod lamang sila 
sa mga nasa nila. Sino pa ang higit na ligaw kaysa sa 
sinumang sumunod sa nasa niya nang walang patnubay 
mula kay Allah? Tunay na si Allah ay hindi 


121 





Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


nagpapatnubay sa mga taong lumalabag sa 
katarungan" Surah al-Qasas: 50 kaya ipinaliwanag ni 
Allah sa Marangal na ayah na ito na ang mga tao 
patungkol sa pagpapadala ni Allah sa propeta 
niyang si Muhammad S na gabay at tamang 
relihiyon ay nasa dalawang uri: 

Una: Ang tumugon para kay Allah at para sa Sugo 
Niya S. At ang ikalawa ay: Sumunod sa ptihaya niya, 
at sinabi ni Allah na wala ng hihigit na ligaw kaysa sa 
sinumang sinunod ang pithaya niya nang walang 
gabya mula kay Allah. 

Kaya hilingin natin kay Allah ang kaligtasan mula sa 
pagsunod sa pithaya, gaya rin ng paghiling namin 
na gawin Niya kami at kayo at ang lahat na mgaa 
kapatid noting mga tumugon para kay Allah at para 
sa Sugo Niya, at mga nagpapahalaga sa batas Niya, 
at mga nagbababala mula sa lahat ng 
sumasalungat sa batas Niya mula sa Bid'ah, at 
pagsunod sa pithaya, tunay na siya ang Mabait at 
Mapagbigay. At ang pagpapala at kapayapaan ay 
mapasa-kanyang lingkod at sugo; ang ating Propeta 
Muhammad, at sa pamilya niya, sa mga kasamahan 


122 





Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI ^y^>y^>ll 


niya, at sa mga sumunod sa kanya sa mabuti 
hanggang sa araw ng Paglilitis. 


123 






BABALAMULA SA BID'AH: 


UNANG LIHAM: Hatol hinggil sa pagdiriwang ng 
kaarawan ng Propeta S at iba pa 

Ang papuri ay ukol kay Allah at ang pagpapala at 
kapayapaan ay mapasa-kanyang sugo 
Muhammad, at sa pamilya niya, mga kasamahan 
niya, at mga nagpagabay sa gabay niya. 

Tunay na pabalik-balik lamang ang mga tanong 
mula sa marami ang hinggil sa Hatol sa pagdiriwang 
ng kapanganakan ng Propeta i, at ang pagtayo 
para sa kanya habang dinidiwang iyon, at ang 
pagsabi ng Salam sa kanya, at iba pang ginagawa 
sa mga pagdirwang ng kaarawan. 

Ang Sagot ay na sasabihin: hindi maaaring gawin 
ang pagdiriwang sa kaarawan ng Sugo S, pati na 
ang iba pa sapagkat ito ay kabilang sa mga Bid'ah 
na inimbento sa relihiyon, dahil ang Sugo ni Allah S 
ay hindi ito ginawa, at pati ang mga ginabayang 
Khalifah niya, at ang ibang pang mga kasamahan 
niya, at pati na ang mga Tabi'un sa mga maiinam na 






Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC dull JjMoJI £ 


henerasyon; at sila ang mga maaalam na tao sa 
Sunnah, at may ganap na pagmamahal para sa 
Sugo ni Allah, at pagsunod sa batas niya kaysa sa 
mga kasunod nila. At tunay na naiulat ayon sa 
Propeta S na sinabi niya: "Sinuman ang umimbento sa 
gawain namin na hindi kabilang dito ay hindi ito 
tanggap." At sinabi niya S sa isang Hadith: 
"Panghawakan ninyo ang Sunnah ko at ang Sunnah ng 
mga Khalifah na ginabayan pagkaraan ko. Manatili kayo 
rito at paka-iiwasan ninyo ang pag-imbento ng mga 
gawain sapagkat ang lahat na imbento ay Biddh, at ang 
lahat na Baiddh ay kaligawan." 

Kaya sa dalawang Hadith na ito ay matinding 
pagpapa-ingat mula sa paggawa ng bagong 
imbento at paggawa nito. At tunay na sinabi ni Allah 
sa Qur'an: "Ang anumang ibinigay sa inyo ng Sugo ay 
kunin ninyo at ang anumang sinaway sa inyo ng Sugo ay 
tigilan ninyo. Mangilag kayong magkasala kay Allah; 
tunay na si Allah ay matindi sa pagpaparusa" Surah al- 
Hashr: 7, at sinabi pa Niya: "Huwag ninyong gawin ang 
pagtawag sa Sugo sa gitna ninyo gay a ng pagtawag ng 
Han sa inyo sa iba. Nalalaman nga ni Allah ang mga 
tumatalilis mula sa inyo nang nagkukublihan. Kaya mag- 
ingat ang mga sumasalungat sa utos niya na baka 


125 





Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


dapuan sila ng isong pagsubok o dapuan sila ng isang 
masakit na pagdurusa" Surah an-Nur: 63, at sinabi pa 
Niya: " Talaga ngang nagkaroon kayo sa Sugo ni Allah 
isang magandang huwaran para sa sinumang nag- 
aasam kay Allah at sa Huling Araw at nag-alaala kay 
Allah nang madalas" Surah al-Ahzab: 21, at sinabi pa 
Niya: "Ang mga unang Nangunguna na kabilang sa mga 
Lumikas at sa mga Tumulong, at ang mga sumunod sa 
kanila nang maigi ay nalugod si Allah sa kanila at 
nalugod din sila sa Kanya, at naghanda Siya para sa 
kanila ng mga Hardin na dumadaloy mula sa Halim ng 
mga ito ang mga Hog habang mga nananatili sa mga ito 
magpakailanman. lyan ay ang dakilang tagumpay." 
Surah at-Tawbah: 100 

At sinabi pa Niya: "Sa araw na ito ay nilubos Ko para sa 
inyo ang Relihiyon ninyo, binuo Ko sa inyo ang pagpapala 
Ko at kinalugdan Ko para sa inyo ang Islam bilang 
relihiyon." Surah al-Ma'idah: 3. At ang mga Ayah na 
katulad niyon ang kahulugan ay napakarami. At sa 
paggawa ng mga ganitong pagdiriwang sa araw ng 
kapanganakan ay nagpapahiwatig na hindi 
ginanap ni Allah ang relihiyon para sa Ummah na ito. 
At na ang Sugo ni Allah S ay hindi niya narrating ang 
anumang karapat-dapat na gawin ng Ummah na 


126 





Mil •‘LaJk j J)U ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


ito, hanggang sa dumating ang mga taong ito sa 
kasalukuyan na umimbento sila ng batas ni Allah na 
hindi Niya ipinahintulot ito, na inaakala nilang sa 
pamamagitan niyon ay makalalapit sila kay Allah. At 
ito ay walang pagdududa na may malaking 
panganib, at pagsalungat kay Allah at sa Sugo Niya 
S. At tunay na si Allah ay kinumpleto na Niya para sa 
mga lingkod Niya ang relihiyon, at ginanap na Niya 
ang biyaya nila. 

At ang Sugo S ay talagang ipinarating na niya ang 
malinaw na pagpaparating, at wala siyang iniwanan 
na landas na magpaparating sa Paraiso, at 
magpapalayo mula sa Impyerno maliban na 
ipinaliwanag na niya ito sa Ummah, gaya ng naiulat 
sa Hadith na Sahih ayon kay Abdullah bin Amr & na 
sinabi ng Sugo ni Allah S: "Ang anumang ipinadala ni 
Allah na propeta ay maliban na tungkulin niyang ituro sa 
Ummah niya ang mabuti para sa kanila na nalaman niya, 
at na magbabala siya sa kanila mula sa kasamaan na 
nalaman niya." Inulat ni Muslim. 

At malinaw na ang propeta natin S ay ang siyang 
pinakamainam sa mga propeta at siya ang pinaka- 
sagka nila, at siya rin ang pinakaganap sa kanila sa 


127 





Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC dull JjMoJI £ 


pagpapaliwanag at pagpapayo. Kaya kung ang 
pagdiriwang sa mga kaarawan ay kabilang sa 
relihiyon na siyang kinalulugdan ni Allah ay 
siguradong ipinaliwanag na ito ng Sugo S para sa 
Ummah, o kaya'y ginawa na niya ito sa buhay niya, 
o kaya'y ginawa ito ng mga kasamahan niya. Kaya 
kung walang nangyari na isaman mula roon ay 
malalaman na ito ay hindi kabilang sa Islam, 
datapuwat ito ay kabilang sa mga imbento na 
nagbabala ang mula rito ang Sugo ni Allah S sa 
Ummah niya, gaya ng nauna nang nabanggit sa sa 
dalawang Hadith, at may mga Hadith pang katulad 
ng kahulugan ng dalawang nabanggit, gaya ng 
sinabi niya S: “Tunay na ang pinakamainam na salita ay 
Aklat ni Allah , at ang pinalamainam na gabay ay bagay 
ni Muhammad S. At ang pinakamasama na gawain ay 
ang mga imbento rito, at ang lahat na Bid'ah ay 
kaligawan." Inulat ni Muslim. 

At ang mga Ayah at mga Hadith sa usapaing ito ay 
napakarami. At talagang naging malinaw ang ilan 
sa mga maalam sa pagsuway sa mga pagdiriwang 
sa araw ng kapanganakan, at ang pagpapa-ingat 
mula rito bilang pagsasabuhay sa mga nabanggit 
na mga patunay at iba pa. At ang ibang mga nahuli 
”28 






Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC dull JjMoJI £ 


ay sumalungat rito; na ipinahintulot nila ito kapag 
hindi naglalaman ng mga Munkar na gawain, gaya 
ng pagmamalabis sa Sugo ni Allah S, at gaya rin ng 
paghahalo ng mga babae sa mga lalaki, at 
paggamit ng mga gamit pangmusika, at iba pang 
kabilang sa sinusuway ng Dalisay na Shari'ah, na 
inaakala nilang ito ay kabilang sa Bid'ah na 
Hasanah. 

At ang isang Saligan sa Shari'ah ay: Ibalik ang 
anumang pinagtatalunan ng mga tao sa Aklat ni 
Allah at sa Sunnah ng Sugo Niyang si Muhammad S, 
gaya ng sinabi ni Allah: "O mga sumampalataya, 
tumalima kayo kay Allah at tumalima kayo sa Sugo at sa 
mga may kapamahalaan sa inyo. Kaya kapag 
nagkahidwaan kayo sa isang bagay ay isangguni ninyo 
ito kay Allah at sa Sugo, kung kayo ay sumasampalataya 
kay Allah at sa Huling Araw. lyan ay pinakamainam at 
pinakamagaling na kahihinatnan" Surah an-Nisa 1 : 59, at 
sinabi pa Niya: ", Ang anumang bagay na nagkaiba-iba 
kayo hinggil dito, ang kahatulan nito ay kay Allah, lyan si 
Allah, ang Panginoon ko; sa Kanya ako nanalig at sa 
Kanya ako nagbabalik-loob "Surah ash-Shura 1 : 10 


129 





Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


At tunay na ibinalik namin ang usaping ito na 
'Pagdiriwang sa mga araw ng kaarawan 1 sa Aklat ni 
Allah, kaya nakita namin na ito ay nag-uutos sa amin 
na sumunod sa Sugo 3 sa anumang ipinarating niya, 
at nagbabala sa amin mula sa anumang 
ipinagbawal niya. At ibinalita nito na si Allah ay 
ginanap na para sa Ummah na ito ang relihiyon. At 
ang pagdiriwang na ito ay hindi kabilang sa 
anumang ipinarating ng Sugo 3 , kaya ito ay hindi 
kabilang sa relihiyon na siyang kinumpleto na ni Allah 
para sa atin, at ipinag-utos Niya sa atin na sumunod 
sa Sugo 3 patungkol dito. 

At tunay na ibinalik narin namin ito sa Sunnah ng 
Sugo 3 at wala kaming nakita rito na ginawa niya 
ito, ni hindi niya ito ipinag-utos, ni hindi rin ginawa ng 
mga kasamahan niya -kalugdan silang lahat ni 
Allah-, kaya nalaman namin sa pamamagitan niyon 
na hindi ito kabilang sa relihiyon, subalit ito ay 
kabilang sa mga Bid'ah na inimbento, at kabilang din 
sa paggaya sa mga Hudyo at mga kristiyano sa mga 
pagdiriwang nila. Kaya naman dahil doon ay 
nalilinaw sa bawat isa na may kahit kakaunting 
kaalaman at pagmamahal sa katotohanan at 


130 





Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


makatarungan sa paghahanap niya na ang 
pagdiriwang sa araw ng kapanganakan ay hindi 
kabilang sa relihiyong Islam. Datapuwat ito ay 
kabilang sa mga inimbentong Bid'ah na siyang 
ipinag-utos ni Allah at ng Sugo Niya S na iwanan at 
mag-ingat mula rito. At hindi nararapat sa isang may 
isip na malinlang sa pamamagitan ng dami ng 
gumagawa nito mula sa lahat ng dako, sapagkat 
ang katotohanan ay hindi malalaman sa 
pamamagitan ng dami ng gumagawa nito, ngunit 
malalaman ito sa pamamagitan ng mga patunay sa 
Shar'iyyah, gaya ng sinabi ni Allah patungkol sa mga 
Hudyo at Kristiyano: "Sinabi nila: Walang papasok sa 
Paraiso kundi mga Hudyo o mga Kristiyano. lyan ay mga 
pinakamimithi nila. Sabihin mo: Magbigay kayo ng 
patunay ninyo kung kayo ay mga tapat." Surah al- 
Baqarah: 111, at sinabi pa Niya: "Kung tatalimain mo 
ang karamihan sa mga nasa lupa ay ililigaw ka nila 
palayo sa landas ni Allah. Wala silang sinusunod kundi 
akala at sila ay naghahaka-haka lamang" Surah al- 
An'am: 116. At pagkatapos ay na ang karamihang 
nangyayari sa mga pagdiriwang na ito -bukod sa ito 
ay isang Bid'ah na gawain- ay ang pagkakaroon nito 
ng mga Munkar na gaya ng paghahalo ng mga 


131 





Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


babae sa mga lalaki, at paggamit ng mga gamit 
pangmusika at mga kanta, at pag-inom ng mga 
nakalalasing at droga, at iba pang mga masasama. 
At maaaring mangyari rito ang mas malaki pa; ito ay 
ang malaking Shirk, at yaon ay sa pamamagitan ng 
pagpapalabis sa Sugo ni Allah S o sa iba sa kanya 
na mga Wali, at ang pananalangin sa kanya at 
pagpapasaklolo sa kanya, at paghingi ng tulong, at 
ang paniniwala na siya S ay nakaaalam ng al- 
Ghayb, at iba pang katulad niyon na kabilang sa 
kawalan ng pananampalataya na siyang ginagawa 
ng karamihan sa mga tao sa panahong 
ipinagdiriwang nila ang araw ng kapanganakan niya 
3 at ng iba pa sa kanya na tinatawag nilang mga 
Wali, At naiulat mula sa Sugo ni Allah na sinabi niya 
S: "Kaingat kayo sa pagpapalabis sa relihiyon, sapagkat 
tunay na ang lumipol sa nauna sa inyo ay ang 
pagpapalabis sa relihiyon." At sinabi rin niya 3 : "Huwag 
kayong magpalabis sa pagpuri sa akin gaya ng 
pagpapalabis ng mga kristiyano sa anak ni Maryam. 
Tunay na ako ay lingkod kaya sabihin ninyo na 'Lingkod ni 
Allah at Sugo Niya 1 ." Inulat ni al-Bukhari ayon kay Umar 
At ang nakapagtataka at nakakamangha ay na 
ang karamihan sa mga tao ay aktibo at nagsisikap 


132 





Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


sa pagdalo sa mga ganitong pagdiriwang na Bid'ah, 
at ipinaglalaban pa ito samantalang iniiwan niya 
ang mga ipinag-uutos ni Allah sa kanya na pagdalo 
sa mga pagtitipon at ipinag-uutos, ni ang pagsilip 
lamang roon. At hindi niya napapansin na ang 
dinaluhan niya ay isang malaking masama. Tunay na 
walang pagdududang ito ay sanhi ng kahinaan ng 
pananampalataya at kakulangan ng kaalaman, at 
pagpapatung-patong na ng mga itim sa mga puso 
sanhi ng kasalanan at mga pagsuway. Hinihiling 
natin kay Allah ang kaligtasan para sa atin at sa 
lahat ng mga muslim. 

At kabilang narin roon ay: Na ang ilan sa kanila ay 
nag-aakala ng ang Sugo ni Allah S ay dumadalo sa 
pagdiriwang ng Mawlid. Kaya naman dahil dito ay 
tumatayo sila para sa kanya S bilang pagbati at 
pagtanggap sa kanya. Kaya ito ay kabilang sa 
malaking kamalian at pinakamasagwang 
kamangmangan sapagkat ang Sugo ni Allah S 
ngayon ay hindi lumalabas sa kanyang puntod bago 
pa man mangyari ang Araw ng Pagkabuhay, at 
hindi siya nakikipag-komunikasyon sa isaman sa mga 
tao, ni hindi siya dumadalo sa mga pagtitipon nila. 


133 





Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


Tunay na siya ay nananatili sa puntod niya 
hanggang sa Araw ng Pagkabuhay, habang ang 
kaluluwa niya ay nasa pinakamataas ng Elliyyin sa 
Panginoon niya sa Darul Karamah, gayang sinabi ni 
Allah sa Surah al-Mu'minun: 15-16 "Pagkatapos tunay 
na kayo, matapos niyon, ay talagang mamamatay. 
Pagkatapos tunay na kayo, sa Araw ng Pagkabuhay, ay 
bubuhayin." at sinabi niya S: “Tunay na ang libingan ko 
ang unang mabibiyak sa Araw ng Pagkabuhay. At ako 
ang unang tagapamagitan at unang mamamagitan." 
Mapapasa-kanya ang pinakamainam na pagbati 
ng Salawat at Salam. Kaya ang marangal na Ayah 
at ang Hadith na ito at ang anumang naiulat na 
katulad ng kahulugan nito mula sa mga Ayah at 
Hadith ay patunay na ang Propeta S at ang iba 
pang mga patay ay lalabas na sila sa mga puntod 
nila sa Araw ng Pagkabuhay. At ito ay bagay na 
nagkasundo rito ang mga maaalam sa mga muslim 
at walang pagtatalo hinggil rito sa pagitan nila. Kaya 
nararapat sa bawat muslim ang pagbabantay sa 
mga bagay na ito, at mag-ingat sa mga binago ng 
mga mangmang at tulad nila na mga gawaing 
Bid'ah at mga maling paniniwala na hindi binigyan ni 
Allah ng pagpapahintulot. Kaya si Allah ang 


134 





Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC dull JjMoJI £ 


hinhingan ng tulong, at sa Kanya ang 
pagpapaubaya. At walang kapangyarihan at lakas 
kundi sa pamamagitan Niya. 

At tungkol naman sa pagbati ng pagpapala at 
kapayapaan sa Sugo ni Allah S, ito ay kabilang sa 
pinakamainam na pagsamba, at mabuting gawain, 
gaya ng sinabi ni Allah: "Tunay na si Allah at ang mga 
anghel Niya ay nagpapala sa Propeta. O mga 
sumampalataya dumalangin kayo ng pagpapala sa 
kanya at bumati kayo sa kanya ng pagbati ng 
kapayapaan." Surah al-Ahzab: 56. At sabi ng Sugo ni 
Allah S: "Sinuman ang bumati sa akin ng pagpapala ng 
isang beses lang ay pagpapalain siya dahil rito ni Allah ng 
sampung beses " at ito ay isinasabatas sa lahat na 
oras, at pina-iigting sa bawat pagtatapos ng lahat 
na Salah, at ito ay Obligadong sabihin sa Huling 
Tashahhud ng bawat Salah. At ito ay Sunnah 
Mu'akkadah sa mga maraming pagkakataon gaya 
ng pagkatapos ng Adhan, at kapag nabanggit ang 
pangalan niya S, at sa gabi at araw ng Biyernes at 
napakarami pang Hadith na naiulat rito. 

At si Allah ang pinapanalanginan para gabayan 
tayo at ang lahat ng mga muslim tungo sa pag- 


135 





Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


intindi sa relihiyon at pagiging matatag rito, at na 
handugan Niya ang lahat ng pananatili sa Sunnah at 
pag-iingat sa Bid'ah, tunay na Siya ay Mapagbigay 
at Mabait. At ang pagbati ng Salawat at Salam ay 
mapasa ating propeta na si Muhammad, at sa 
pamilya at sa mga Sahabah niya. 


IKALAWANG LIHAM: Ang Hatol Pagdiriwang sa Gabi 
ng al-lsra' wal-Mi'raj 48 

Ang lahat na papuri ay ukol kay Allah, ang 
pagpapala at kapayapaan ay mapapasa-sugo ni 
Allah, at sa pamilya at mga Sahabah niya. 

Walang pag-aalinlangan na ang al-lsra 1 wal-Mi'raj ay 
kabilang sa mga tanda ni Allah na patunay sa 
katotohanan ng pagka-sugo ni Muhammad S, at 
ang kadakilaan ng katayuan niya kay Allah. At 


48 Al-lsra': ito ay ang gabi ng paglalakbay niya S mula sa 
Makkah patungo sa Masjid al-Aqsa sa Palestine. 

Al-Mi'raj: Ito naman ay ang pagpaitaas sa kanya mula sa Masjid 
al-Aqsa patungo sa langit. 


136 






Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


ganoon rin na ito ay patunay sa malinaw na 
kakayahan ni Allah, at sa kataasan Niya sa lahat na 
nilikha Niya. Sabi Niya: "Napakamaluwalhati Niya na 
nagdala* sa lingkod Niya isang gabi mula sa al-Masjid al- 
Haram patungo sa al-Masjid al-Aqsa, na pinagpala 
Namin ang palibot nito, upang magpakita Kami sa kanya 
ng Han sa mga Tanda Namin. Tunay na Siya ay ang 
Nakaririnig , ang Nakakikita" Surah al-lsra 1 : 1 

At napakaraming ulat na ang Sugo ni Allah S ay 
nangyari sa kanya ang Mi'raj patungo sa langit, at na 
nabuksan para sa kanya ang mga pintuan nito 
hanggang sa marating niya ang ika-pitong langit. At 
pagkataos ay kinausap siya ng Panginoon niya sa 
anumang ninais Niya, at ipinag-utos Niya sa kanya 
ang limang Salah, na sa una ay ipinag-utos ito sa 
kanya ng limampung Salah. Subalit nagpatuloy ang 
propeta S sa pagbalik sa Kanya upang hilingin na 
pagaanin ito hanggang sa ginawa nalang Niya 
itong limang Salah. Kaya ito ay limang ipinag-uutos 
na Salah ngunit limampu ang gantimpala, sapagkat 
ang isang mabuti ay magiging sampung ulit na tulad 
nito. Kaya ang papuri at pasasalamat ay ukoi kay 
Allah sa lahat na biyaya Niya. 


137 





Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


At ang gabing ito na nangyari rito ang Gabi ng al- 
Isra 1 wal-Mi'raj ay hindi naiulat sa mga Hadith ang 
tumpak na petsa nito; hindi sa buwan ng Rajab at ni 
hindi sa ibang buwan. Kaya ang lahat na naiulat 
hinggil sa petsa nito ay hindi matatag ang ulat mula 
sa propeta 3 ayon sa mga maalam sa Hadith. Kaya 
may dahilan si Allah sa pagpapalimot Niya sa mga 
tao rito, at kahit pa na may tumpak na petsa ito na 
matatag ang ulat ay hindi parin ipinahihintulot sa 
mga muslim na gawing espesyal ito s pamamagitan 
ng paggawa ng mga Ibadah 49 . At hindi rin 
ipinahihintulot sa kanila na ipagdiwang nila ito 
sapagkat hindi ito ipinagdiwang ng Sugo ni Allah 3 
at ng mga Sahabah niya, at wala din silang 
ginawang espesyal na gawain rito. Kung ang 
pagdiriwang nito ay isinabatas na ipinag-utos ay 
ipinaliwanag n asana ito ng propeta 3 para sa 
Ummah, maaring sa salita o paggawa niya, at kung 
may nangyari na anuman rito ay nalaman at 
natanyag n asana, at ipinarating na ng mga 


49 Ibadah: pagsamba. Ayon sa pagpapakahulugan ng mga 
maalam; ang pangkahalatang pangalan sa bawat salita at 
gawa na lantad at lihim na kinalulugdan ni Allah. 


138 






Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


Sahabah sa atin. Tunay na ipinarating nila mula sa 
Sugo ni Allah S ang lahat ng bagay na kailangan ng 
Ummah, at hindi sila nagpabaya sa anuman sa 
relihiyon, datapwat sila ang nag-uunahan sa lahat 
na mabuti. Kaya kung ang pagdiriwang sa gabing 
ito ay isinabatas ay sila na ang naunang tao na 
gagawa nito. At ang propeta S siya ay pala-payo sa 
mga tao. At tinupad niya ang ipinagkatiwala, kaya 
kung ang pagdiriwang sa gabing ito ay kabilang sa 
relihiyon ni Allah ay hindi siya nagpabaya rito at hindi 
rin niya ito itatago ito. Samakatuwid, kung walang 
nangyari na isaman sa mga yaon ay malalaman na 
ang pagdiriwang nito, at pagdakila nito ay hindi 
mula sa Islam. At talagang ginanap na ni Allah para 
sa Ummah na ito ang relihiyon, at kinumpleto na Niya 
ang biyaya nito, at sinuway Niya ang sinumang 
nagsabatas sa relihiyon na anumang hindi Niya 
ipinahintulot. Sabi Niya sa Surah al-Ma'idah: 3: "Sa 
araw na ito ay nilubos Ko para sa inyo ang Relihiyon 
ninyo, binuo Ko sa inyo ang pagpapala Ko at kinalugdan 
Ko para sa inyo ang Islam bilang relihiyon.", at sinabi pa 
Niya sa Surah ash-Shura 1 : 21: "O mayroon ba silang mga 
katambal kay Allah na nagsabatas para sa kanila ng 
bahagi ng relihiyon , bagay na hindi ipinahintulot ni Allah? 


139 






Kung hindi dahil sa Salita ng pagpasya, talagang 
noghusga no sona so pogiton nila. Tunay no ang mga 
lumalabag so kotorungon ay magkakamit sila ng isang 
imasakit na pagdurusa." 

At matatag na naiulat mula sa Sugo ni Allah B sa 
mga Hadith na Sahih: Ang babala mula sa Bid'ah, at 
ang paglilinaw na ito ay kaligawan, bilang 
pagpapaalala para sa Ummah sa kalakihan ng 
panganib nito, at pagpapalayo sa kanila mula sa 
paggawa nito. Kabilang rito ay ang naiulat ayon kay 
Aishah a\ mula sa propeta B na nagsabi: 
"Sinuman ang gumawa ng gawain na bago sa gawain 
naming ito na hindi kabilang rito, ito ay hindi tanggap." 
Inulat nina al-Bukhari at Muslim. At sa ulat ni Muslim: 
"Sinuman ang gumawa ng gawain na hindi ito kabilang 
sa utos namin, ito ay hindi tanggap". At ayon kay Jabir 
'Ang sugo ni Allah B noon ay sinasabi niya sa Khutbah 
niya sa araw ng biyernes ang: “Tunay na ang 
pinakamainam na salita ay Aklat ni Allah, at ang 
pinakamainam na gabay ay gabay ni Muhammad B, at 
ang pinakamasama sa mga gawain ay ang pag-imbento 
ng bago, at ang bawat Biddh ay kaligawan".' At 
idinagdag ni an-Nasai 1 sa mainam na Sanad: "... at 
ang bawat kaligawan ay patungo sa Apoy...". At sa 







Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC dull JjMoJI £ 


aklat na Sunan ayon kay al-lrbadh bin Sariyah <* na 
sinabi niya: 'Pinayuhan kami ng Sugo ni Allah 3 rig 
makatang payo na nanginig rito ang mga puso at 
lumuha rito ang mga mata, kaya sinabi namin: O Sugo ni 
Allah, ito ay parang pamamaalam na payo kaya 
payuhan mo po kami. Sabi niya: "Pinapayuhan ko kayo 
ng pagkatakot kay Allah, at sa pakikinig at pagsunod, 
kahit pa na mamuno sa inyo ang isang alipin. Sapagkat 
sinuman ang mabubuhay sa inyo nang matagal ay 
makikita niya ang maraming pagkakaiba. Kaya 
pakahwakan ninyo ang Sunnah ko at Sunnah ng mga 
Khulafa ar-Rashidin na mga ginabayan pagkatapos ko; 
magpakatatag kayo rito at magpakahigpit. At pakaingat 
kayo sa pag-imbento ng mga gawain sapagkat ang 
bawat pag-imbento ay Biddh, at ang bawat Biddh ay 
kaligawan 1 ". At ang mga Hadith na tumatalakay 
hinggil rito ay napakarami. At tunay ngang matatag 
na naiulat ayon sa mga Sahabah ng Sugo ni Allah 3 
at sa mga mabubuting Salat pagkaraan nila ang 
pagbabala mula sa Bid'ah, at pananakot mula rito, 
sapagkat ito ay sobra na sa relihiyon, at batas na 
hindi ipinahintulot ni Allah, at paggaya sa mga 
kalaban ni Allah mula sa mga hudyo at kristiyano sa 
paggawa nila ng sobra sa relihiyon nila, at pag- 
imbento nila rito na hindi ipinahintulot ni Allah. At 


141 





Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


sapagkat ang kasabay nito ay pagpaparatang na 
kulang ang relihiyong Islam at pag-akusa na ito ay 
hindi kumpleto. At malinaw na may malaking 
kasiraan rito, at matinding kasamaan, at 
pagsalungat na malinaw sa mga Hadith ng Sugo S 
hinggil sa pagbabala mula sa Bid'ah at pagsira rito, 
at pagbangga sa sinabi ni Allah: "Sa araw na ito ay 
nilubos Ko para sa inyo ang Relihiyon ninyo," Surah al- 
Maidah: 3. 

At hinahangad na ang anumang nabanggit namin 
na mga patunay ay sapat na at makasasapat na sa 
naghahanap ng katotohanan sa pagsuway sa 
ganitong Bid'ah: Ang pagdiriwang sa gabi ng al-lsra 1 
wal-Mi'raj, at pagbabala mula rito, at na ito ay hindi 
kabilang sa relihiyong Islam. 

Kaya nang inubliga ni Allah sa mga muslim ang 
pagpapayo at paglilinaw sa anumang isinabatas ni 
Allah sa kanila sa relihiyon, at pagbabawal sa 
paglihim ng kaalaman ay nakita ko ang 
pagpapaingat sa mga kapatid kong muslim mula sa 
ganitong Bid'ah na kumalat na sa maraming bayan 
hanggang sa akalain na ng ilang tao na kabilang ito 
sa relihiyon. Si Allah ang hinihingan ng tuloy sa 


142 






Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


pagpapabuti ng kalagayan ng lahat na muslim, at 
na pagkalooban Niya sila ng pag-intindi sa relihiyon, 
at na gabayan Niya tayo at sila sa pananatili sa 
katotohanan at pagpapaka-tatag rito, at pag-iwan 
sa anumang salungat rito. Tunay na Siya ang 
pinagkakatiwalaan rito at may kakayanan. At ang 
pagpapala at kapayapaan at biyaya ay 
mapasakanyang lingkod at Sugo; ang ating propeta 
na si Muhammad, at sa pamilya at mga kasamahan 
niya. 


IKATLONG LIHAM: Ang Hatol Pagdiriwang sa Gabi ng 
lka-15 ng Sha'ban 50 

Ang papuri ay ukol kay allah na nilubos na para sa 
atin ang relihiyon, at kinumpleto na sa atin ang 
biyaya. At ang pagpapala at kapayapaan ay para 


50 Sha'ban: ito ay ang ikawalong buwan sa kalendaryo ng 
Hijriyyah. 


143 






Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


sa propeta at sugo Niya; si Muhammad S ang 
propeta ng pagbabalik-loob at habag. 

Tunay na sinabi ni Allah: "Sa araw na ito ay nilubos Ko 
para sa inyo ang Relihiyon ninyo, binuo Ko sa inyo ang 
pagpapala Ko at kinalugdan Ko para sa inyo ang Islam 
bilang relihiyon." Surah al-Maidah: 3, at sinabi pa Niya 
sa Surah ash-Shura 1 : 21: "O mayroon ba silang mga 
katambal kay Allah na nagsabatas para sa kanila ng 
bahagi ng relihiyon, bagay na hindI ipinahintulot ni Allah? 
Kung hindi dahil sa Salita ng pagpasya, talagang 
naghusga na sana sa pagitan nila. Tunay na ang mga 
lumalabag sa katarungan ay magkakamit sila ng isang 
masakit na pagdurusa ." At ayon kay Aishah j 

mula sa propeta S na nagsabi: "Sinuman ang gumawa 
ng gawain na bago sa gawain naming ito na hindi 
kabilang rito, ito ay hindi tanggap." Inulat nina al-Bukhari 
at Muslim. At ayon kay Jabir 'Ang sugo ni Allah S 
noon ay sinasabi niya sa Khutbah niya sa araw ng 
biyernes ang: "Tunay na ang pinakamainam na salita ay 
Aklat ni Allah, at ang pinakamainam na gabay ay gabay 
ni Muhammad S, at ang pinakamasama sa mga gawain 
ay ang pag-imbento ng bago, at ang bawat Bid'ah ay 
kaligawan".' At ang mga Ayah at Hadith hinggil rito ay 
napakarami, at ito ay malinaw na nagpapatunay 


144 





Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


na si Allah ay nilubos na Niya sa Ummah na ito ang 
relihiyon, at kinumpleto na ang biyaya nito. At hindi 
pumanaw ang sugo ni Allah S kundi maliban na 
pagkatapos na iparating niya nang malinaw na 
pagpaparating, at nilinaw niya para sa Ummah ang 
lahat na isinabatas ni Allah para rito na mga salita at 
gawa. 

At nilinaw niya S na ang lahat na inimbento ng mga 
tao pagkapatapos niya na ibinilang nila ito sa Islam; 
ito man ay salita o gawa, ang lahat na ito ay Bid'ah 
na hindi tanggap mula sa umimbento nito kahit pa 
na ang layunin niya rito ay mabuti. At tunay na 
natunghayan ng mga Sahabah ang kautusan, at 
ganoon rin ang mga maalam sa Islam pagkaraan 
nila na sinuway nila ang Bid'ah at nagbabala sila 
mula rito, gaya ng pagbanggit ng mga umakda ng 
aklat hinggil sa pagdakila sa Sunnah at pagsuway sa 
Bid'ah tulad ni Ibnu Waddhah, at-Tartushi, Abu 
Shammah, at iba pa sa kanila. 

At kasama sa mga Bid'ah na inimbento ng mga tao 
ay: ang pagdiriwang sa Gabi ng lka-15 ng Sha'ban, 
at pag-ayuno sa araw nito. At walang patunay rito 
na maaaring pananaligan. At tunay na may naiulat 


145 






Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


hinggil sa kahigtan nito na mga Hadith na mahihina 
at hindi ito maaaring pananaligan. At tungkol 
naman sa naiulat hinggil sa kahigtan ng 
pagsasagawa ng Salah rito ay ang lahat na Hadith 
rito ay inimbento; nagbabala na ang mga 
karamihan sa mga maaalam. At matatalakay ang 
ilan sa mga sinabi nila. At naiulat rin ang ilan sa mga 
kasabihan ng ilang Salat na taga-Sham at iba pa sa 
kanila. At ang pinagkasunduan ng mga maaalam ay 
na ito ay Bid'ah, at ang lahat na Hadith na naiulat 
hinggil sa kahigtan nito ay mga mahihina, at ang ilan 
ay inimbento. At kabilang sa mga nagbabala rito ay 
si al-Hafidh Ibn Rajab sa akda niya na 'Lata'iful 
Ma'arif sa iba pa. At ang mga mahihinang Hadith sa 
mga Ibadah ay maaaring isagawa ito kung matatag 
ang saligan nito sa pamamagitan ng tamang 
patunay rito. Kaya ang tungkol sa pagdiriwang sa 
Gabi ng lka-15 ng Sha'ban ay wala itong 
pinagmulan na tama upang maipapatunay rito ang 
mga mahihinang Hadith. 

At tunay ngang binanggit ang dakilang panuntunan 
na ito ni Imam Abul Abbas Shaykhul Islam Ibn 
Taymiyyah -kaawaan siya ni Allah- at ipaparting ko 


146 





Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


sa iyo ang sinabi ng ilan sa mga maaalam sa 
usaping ito upang malinawan ka rito, at 
napagkasunduan ng mga maalam na ang obligado 
ay; ang pagbalik sa kapahayagan ni Allah sa mga 
pagtatalu-talo at sa Sunnah ng Sugo ni Allah S. Kaya 
ang anumang hatol nila o ng isa sa kanila ay ito ang 
batas na obligadong sundin, at ang anumang 
salungat rito ay dapat iwaksi, at ang anumang hindi 
naiulat rito na mga Ibadah ay Bid'ah na hindi 
pwedeng gawin, ganoon din ang paghikayat sa 
mga tao rito, gaya ng sinabi ni Allah: "O mga 
sumampalataya, tumalima kayo kay Allah at tumalima 
kayo sa Sugo at sa mga may kapamahalaan sa Inyo. 
Kaya kapag nagkahidwaan kayo sa isang bagay ay 
isangguni ninyo ito kay Allah at sa Sugo, kung kayo ay 
sumasampalataya kay Allah at sa Huling Araw. lyan ay 
pinakamainam at pinakamagaling na kahihinatnan" 
Surah an-Nisa 1 : 59, at sinabi pa Niya: "Tunay na ang 
mga lumulustay sa mga ari-arian ng mga ulila nang labag 
sa katarungan makatarungan ay nagpapasok lamang sa 
mga tiyan nila ng apoy. Papasok sila sa Apoy na 
naglalagablab" Surah an-Nisa 1 : 10, at ang naunang 
Ayah na nabanggit sa Surah ash-Shura 1 , at sinabi pa 
Niya: "Sabihin mo: "Kung kayo ay umiibig kay Allah ay 
sundin ninyo ako, iibigin kayo ni Allah at magpapatawad 


147 





Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC dull JjMoJI £ 


Siya sa inyo sa mga pagkakasala ninyo. Si Allah ay 
Mapagpatawad, Maawain."" Surah Aal Imran: 31, at 
sinabi pa Niya: "Kaya hindi, sumpa man sa Panginoon 
mo, hindi sila sumasampalataya maiibang pinahahatol ka 
nila sa anumang pinagkahidwaan sa pagitan sa kanila. 
Pagkatapos ay hindi sila nakatatagpo sa mga sarili nila ng 
isang pagtutol sa anumang inihusga mo at 
nagpapasakop sila nang tunay na pagpapasakop" 
Surah an-Nisa 1 : 65, at napakaraming Ayah na 
tumatalakay hinggil rito. At ang mga ito ay kataga 
na pag-uutos na ibalik ang mga usapin na 
pinagtatalunan sa Qur'an at Sunnah, at pagka- 
obligado na malugod sa hatol ng mga ito. Kaya 
naman ito ang hinihiling ng pananampalataya, at 
pinakamainam para sa mga lingkod dito sa mundo 
at sa Huling Araw, at ang pinakamainam na 
katapusan. 

Sabi ni al-Hafidh Ibn Rajab -kaawaan siya ni Allah- sa 
aklat niya na 'Lata'iful Ma'arif sa usaping ito: at ang 
gabi ng ika-15 ng Sha'ban; ang mga Tabi'iy sa Sham na 
tulad ni Khalid bin Midan, Mak'hul, Luqman bin Amir, at 
ng iba pa ay dinadakila nila ito at nagsisikap sila rito sa 
paggawa ng Ibadah. Kaya mula sa kanila kinuha ng mga 
tao ang kahigtan at pagdakila rito. Tunay na nasabi: na 


148 





Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


naiparating lang sa kanila ito mulct sa balita rig mga 
Isra'iliyyah, kaya nang moging tanyag net ito sa bayan ay 
nagka-iba na ang mga tao rito na mayroon sa kanila na 
tinanggap ito mula roon at sumunod sila sa pagdakila rito; 
ang ilan sa kanila na ganito ay ang mga mananamba 
mula Basrah at iba pa. Subalit ito ay sinuway ng 
maraming maaalam na taga-Hijaz tulad ni Ata' at Ibnu 
Abi Malikah. Ito ay ipinarating ni Abdurrahman bin Zayd 
bin Aslam mula sa mga maalam sa Fiqh na mga taga- 
Madinah, at ito rin ay opinyon ng mga kasamahan ni 
imam Malik at ng iba pa at sabi ni/a: Ang lahat na iyon ay 
Biddh. At nagka-iba ang mga taga-Sham sa daiawang 
paraan kung paano ito dakilain: 

Una: Na kanais-nais na buhayin ito ng konggregasyon sa 
loob ng mga masjid. Si Khalid bin Midan at si Luqman bin 
Amir at iba pa noon ay isinusuot nila ang magarang 
damit nila, at nagpapabango pa sila at itinatayo nila ang 
Salah sa gabing iyon. Sumunod sa kanila rito si Is'haq bin 
Rahawayhi at sinasabi niya sa Salah na konggregasyon sa 
masjid na: Hindi ito Biddh. Ito ay inulat ni Harb al-Kirmani. 

Pangalawa: Na hindi kanais-nais ang pagtitipon para rito 
sa loob ng masjid upang isagawa ang Salah, kwento at 
Dud 1 . Subalit hindi naman masama na isagawa ng tao 
ang Salah na mag-isa para sa kanya. At ito ay opinyon ni 
al-Awza'iy; siya ay Imam ng mga taga-Sham at maalam 






Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


sa kanila. At ito ang pinakamalapit na opinyon sa tama - 
InshaAllah-, hanggang sa sinabi niya: 'Hindi naiulat mula 
kay Imam Ahmad ang salita hinggil sa gabi ng ika-15 ng 
Sha'ban. At nailabas hinggil sa kainaman nito ang 
dalawang ulat ayon sa kanya: mula sa ulat mula sa kanya 
ay ang pagtayo ng Salah sa gabi ng Eid, sapagkat nasabi 
na hindi kanais-nais na itayo ang Salah rito ng 
konggregasyon dahil hindi naiparating mula sa sugo ni 
Allah S at mula sa mga Sahabah niya. At ayon din sa ulat 
ay na kanais-nais ito dahil ginawa ni Abdurrahman bin 
Yazid bin al-Aswad na kabilang sa Tabi'iy. At ganoon rin 
ang pagtayo ng Salah sa gabi ng ika-15 ng Sha'ban na 
walang matatag na ulat hinggil rito mula sa propeta B at 
sa mga Sahabah niya, subalit naiulat ito na ginawa ng 
Han sa mga Tabi'iy na mga maalam sa Fiqh sa Sham. ‘ Dito 
natapos ang salita ni al-Hafidh Ibn Rajab -kaawaan 
siya ni Allah- at sa pagpapaliwanag mula sa kanya 
na ito ay hindi naiulat mula sa propeta B at sa mga 
Sahabah niya ang anuman hinggil sa ika-15 ng 
Sha'ban. At patungkol naman sa opinyon ni al- 
Awza'iy -kaawaan siya ni Allah- na kanais-nais ang 
pagtayo ng Salah para sa nag-iisa at ito din ang pinili 
na opinyon ni al-Hafidh Ibn Rajab -kaawaan siya ni 
Allah-. Tunay na ito ay mahina sapagkat ang lahat 
na bagay na walang matatag na patunay sa 


150 





Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


Shari'ah ay hindi ipinahihintulot sa mga muslim na 
imbentuhin sa relihiyon ni Allah, kahit pa na ang 
paggawa nito ay mag-isa lang o sa konggregasyon, 
ito man ay lantad o lihim. Ayon ito sa 
pangkalahatang sinabi ng propeta S: "Sinuman ang 
gumawa ng gawain na hindi ito kabilang sa utos namin, 
ito ay hindi tanggap" at ilan pang mga patunay na 
pagsuway sa Bid'ah at pagbabala mula rito. 

Sabi ni Imam Abu Bakr at-Tartushiy -kaawaan siya ni 
Allah- sa aklat niyang 'al-Hawadith wal-Bid'a 1 : 'Ayon 
kaylbnu Waddhah na ayon kay Zayd bin Aslam na sabi 
niya: Hindi namin naabutan ang isaman sa mga guro at 
maalam namin na nagpahalaga sa ika-15 ng Sha'ban, ni 
ang paglingon nila sa Hadith ni Mak'hul. At wala silang 
nakiktang kahigtan nito sa iba. At nasabi rink ay Ibnu Abi 
Malikah: Tunay na si Ziyad an-Nameyri ay nagsasabi: 
'Tunay na ang gantimpala ng gabi ng ika-15 ng Sha'ban 
ay tulad ng gantimpala ng sa laylatul Qadr.' Kaya sabi 
niya: 'Kung narinig ko lang siya habang hawak ko ang 
tungkod ay talagang papaluin ko siya.' Si Ziyad ay 
matigas ang ulo.' 

At sinabi ni ash-Shawkani -kaawaan siya ni Allah- sa 
aklat na 'al-Fawa'id al-Majmu'ah 1 : Hinggil sa Hadith na; 'o 
AH, sinuman ang nagsagawa ng isandaang rak'ah na 


151 





Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


Salah sa gabi ng ika-15 ng Sha'ban na babasahin niya sa 
bawat rak'ah ang al-Fotihah at Qul Huwallahu Ahad na 
sampung ulit, ay lulutasin ni Allah para sa kanya ang 
bawat pangangailangan... 1 ito ay imbento na Hadith, at 
ang mga nag-ulat nito ay mga hindi kilala. At naiulat ito 
sa iba pang ulat ngunit ang lahat na ito ay mga imbento 
at ang mga nag-ulat nito ay mga hindi kilala. At sabi niya 
sa aklat na dl-Mukhtasar 1 : Ang Hadith hinggil sa Salah sa 
gabi ng ika-15 ng Sha'ban ay sira. At sa ulat ni Ibnu 
Hibban mula sa Hadith ni Ali : ‘Kapag dumating na ang 
gabi ng ika-15 ng Sha'ban ay tumayo kayo para sa 
gabing ito at mag-ayuno sa araw nito. 1 Ito ay mahina. At 
sinabi niya sa aklat na 'al-La‘ali': 'Ang isandaang Rak'ah sa 
gabi ng ika-15 ng Sha'ban na babasahin rito ng sampung 
ulit ang Surah al-lkhlas ay kasinhaba ng kahigtan nito.' Ito 
ay imbento, at ang karamihan sa mga nag-ulat nito ay 
mga hindi kilala. Sabi pa: 'Ang labindalawang Rak'ah na 
binabasa ang Surah Ikhlas ng tatlumpung ulit.' Ito rin ay 
imbento. At ang : '... at ang labing-apat na Rak'ah...' ito 
ay imbento rin. 

At tunay na nalinlang sa pamamagitan ng mga Hadith 
na ito ang Hang grupo ng mga maalam sa Fiqh tulad ng 
may akda ng 'al-lhyaa' at iba pa, at ganoon rin ang mga 
nagpapaliwanag sa Qur'an. At mayroon ding naiulat na 
Hadith hinggil sa pagsasagawa ng Salah sa gabing ito sa 


152 





Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC dull JjMoJI £ 


magkakaibang paraan, subalit ang mga ito ay mga 
imbento. At hindi ito sumasalungat sa ulat ni at-Tirmidhi 
ay on kay Aishah ^ Ai na pumunta siya S sa Baqi', 
at hinggil sa pagbaba ng Panginoon sa hatinggabi sa 
langit ng mundo, at na nagpapatawad siya sa biiang na 
mas marami kaysa sa dami ng balahibo ng tupa. Tunay 
na ang salitang ito ay kaugnay ng Salah na imbento sa 
gabing ito. Kay a ang Hadith ni Aishah Ail ^ v ay 

mahina at putoi, at ganoon rin ang Hadith ni AH na 
naunang nabanggit hinggil sa pagtayo ng Salah sa 
gabing ito, hindi ito pipigil sa pagigng imbento ng Salah 
na ito, sapagkat dahil ito sa pagiging mahina nito na 
binanggit na namin.' 

At sinabi ni al-Hafidh al-lraqi: Ang Hadith hinggil sa gabi 
ng ika-15 ng Sha'ban ay imbento mula sa sugo ni Allah S 
at kasinungalingan.' 

At sabi ni Imam an-Nawawi sa aklat na 'al-Majmu 1 : 
Ang Salah na tanyag sa katawagang Salatu ar-Raga'ib' 
at ito ay may labindalawang Rakdh sa pagitan ng 
Maghrib at Isha', at unang gabi ng biyernes sa buwan ng 
Rajab, at ang Salah sa gabi ng ika-15 ng Sha'ban na 
isandaang Rak'ah ; ang dalawang Salah na ito ay mga 
Bid'ah at masama. At huwag malinlang dahil ito ay 
nabanggit sa mga aklat na 'Quwtul Quiub' at Ihya'u ulum 
ad-din' at ganoon din sa mga nabanggit na Hadith 


153 






Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


hinggil rito, sapagkat ang lahat na ito ay Batil. At huwag 
malinlang dahil sa pagkaka-iba ng hatol rito ng mga 
maalam na umakda pa sa pagiging kanais-nais nito 
sapagkat siya ay nagkamali rito. 1 

At tunay na umakda si Imam Abu Muhammad 
Abdurrahman bin Ismail al-Maqdisi ng mahalagang 
aklat sa layuning siraan ito, kaya pinainam at 
pinagbuti niya ito. At ang salita ng mga maalam 
hinggil rito ay napakarami. Kahit pa na isalaysay 
natin ang lahat na nabasa namin ay hahaba lang 
ang sasabihin namin, at naway ang mga nabanggit 
namin ay sapat na at na mahikayat ang 
naghahanap ng katotohanan. 

At ang mga naunang nabanggit na mga Ayah, 
Hadith at salita ng mga maalam ay nalilinawan ang 
naghahanap ng katotohanan na ang pagdiriwang 
sa ika-15 ng Sha'ban sa pamamagitan ng 
pagsasagawa ng espesyal na Salah at iba pa rito, at 
ang pag-aayuno sa araw nito ay isang Bid'ah na 
Munkar, ayon ito sa nakararaming maalam. At wala 
itong pinagmulan mula sa dalisay na batas. 
Datapuwat, ito ay kabilang sa mga inimbento sa 
Islam pagkaraan ng mga Sahabah -kalugdan silang 


154 





Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


lahat ni Allah-. At sapat narin sa isang naghahanap 
ng katotohanan ang sinabi ni Allah: " Sa araw na ito ay 
nilubos Ko para sa inyo ang Relihiyon ninyo, binuo Ko sa 
inyo ang pagpapala Ko at kinalugdan Ko para sa inyo 
ang Islam bilang relihiyon." Surah al-Ma'idah: 3 at ang 
mga Ayah na ganito ang kahulugan, at ang salita 
ng propeta S: "Sinuman ang gumawa ng gawain na 
hindI ito kabilang sa utos namin, ito ay hindi tanggap" at 
ang mga Hadith na ganito ang kahulugan. At sa ulat 
ni Muslim na ayon kay Abu Hurayrah na sinabi ng 
sugo ni Allah S: 11 Hu wag ninyong ibuklod sa gabi ng 
biyernes mula sa mga nalalabing gabi ang paggawa ng 
Salah, at huwag din ninyong ibuklod sa araw nito mula sa 
mga nalalabing araw ang pag-aayuno, maliban kung 
nakasanayang pag-aayuno na natapat ang pag-aayuno 
ng bawat isa sa inyo." Kaya kung ang pagbuklod sa 
pagitan ng mga gabi ay ipinahihintulot ay mas 
karapat-dapat dito ang gabi ng biyernes mula sa 
ibang gabi, sapagkat ang araw nito ay ang 
pinakamainam na araw na sinikatan ng araw, ayon 
ito sa mga Hadith na Sahih ayon sa sugo ni Allah S. 
Kaya nang nagbabala siya sa pagbuklod nito sa 
ibang mga gabi ay patunay ito na ang ibang mga 
gabi ay ganoon din na hindi ipinapahintulot ang 


155 





Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


gawing espesyal ito sa pamamagitan ng paggawa 
ng ilan sa mga Ibadah, maliban kung may patunay 
na nagpapatunay sa pagiging espesyal. 

Kaya sa Laylatul Qadr, at sa mga gabi ng 
Ramadhan ay isinasabatas ang paggawa ng Salah 
at pagsisikap sa gabi nito, ay ibinalita ito ng propeta 
S, at inutusan niya ang Ummah na itaguyod ito, at 
ginawa niya ito mismo, gaya ng naiulat ayon sa 
kanya na sinabi niya S: "Sinuman ang itinayo niya ang 
Ramadhan nang may paniniwala at paghahangas ng 
gantimpala ay pinatawad para sa kanya ang anumang 
naunang kasalanan niya , at sinuman ang itinayo ang 
Laylatul Qadr nang may paniniwala at paghahangad ng 
gantimpala ay pinatawad para sa kanya ang anumang 
naunang kasalanan niya." Kaya kung ang gabi ng ika- 
15 ng Sha'ban, o gabi ng unang biyernes sa buwan 
ng Rajab, o ang bagi ng al-lsra 1 wal Mi'raj ay 
isinasabatas na gawing espesyal ito sa 
pamamagitan ng pagdiriwang nito o kaya'y 
gumawa ng iilang Ibadah, ay itinuro na sana ito ng 
propeta S sa Ummah, o kaya'y ginawa n asana niya 
ito. Kahit pa na may iilang nangyari roon ay ibinalita 
na sana ng mga Sahabah sa Ummah, at hindi nila ito 
inilihim sa kanila, sapagkat sila ang pinakamainam 


156 






Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


na mga tao, at ang pinaka-nagpapahalaga sa mga 
tao pagkatapos ng mga propeta. Kaya kinalugdan 
ni Allah ang mga Sahabah ng sugo ni Allah S. At 
tunay na binanggit ko na kanina ang mga sinabi ng 
mga pantas na hindi napatunayan mula sa sugo ni 
Allah S, at mula sa mga Sahabah ang anumang 
kahigtan ng unang gabi ng biyernes sa buwan ng 
Rajab, ni sa gabi ng ika-15 ng Sha'ban. Kaya 
malalaman na ang pagdiriwang sa mga ito ay 
Bid'ah na bago sa Islam, at ganun din ang paggawa 
ng ilang Ibadah sa gabi nito na Bid'ah na Munkar, at 
ganun rin ang gabi ng ika-27 ng Rajab na 
pinaniniwalaan ng iilan na ito ay ang gabi na 
naganap ang al-lsra 1 wal Mi'raj. Hindi ipinahihintulot 
nag awing espesyal ito sa pamamagitan ng 
paggawa ng iilang Ibadah, at ganun din na hindi 
maaari ang pagdiriwang nito, ayon sa mga 
naunang nabanggit na patunay. Ito ay kung 
totoong nangyari sa petsang ito, paano na kaya at 
ang tama ay ang sinabi ng mga pantas na ito ay 
hindi tanyag na nangyari rito. At ang sinasabi ng 
nagsasabi na: 'Ito ay so ika-27 ng Rajab 1 ay hindi tama 
at walang basehan mula sa mga tamang Hadith. At 
tunay na pinainam ng isang nagsabi ng: 'At ang 


157 





Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


pinakamainam no gawain ay ang naaayon sa gabay, at 
ang pinakamasamang bagay ay pag-iimbento at mga 
Bid'ah. 1 At si Allah ang hinihingan na gabayan tayo at 
ang lahat na muslim para sa pananatili sa Sunnah at 
pagiging matatag rito, at pag-iingat mula sa 
anumang salungat rito, tunay na Siya ang Mabait at 
Mapagbigay. At ang pagpapala at kapayapaan ay 
mapasa-lingkod Niya at sugo Niya, an gating 
propeta na si Muhammad, at sa pamilya niya at sa 
lahat na kasamahan niya. 


IKA-APAT NA LIHAM: Mahalagang Paalala Hinggil sa 
Kasinungalingan na Habilin na Sinabi raw ni Shaykh 
Ahmad ang Tagapangalaga ng al-Haram an- 
Nabawi ash-Sharif. 


Mula kay Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz para sa 
bawat muslim na makabasa nito -pangalagaan sila 
ni Allah sa Islam, at kupkupin Niya tayo at sila mula sa 


158 





Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


kasamaan ng kasinungalingan ng mga mangmang. 
AMIN. 

Assalamu Alaykum wa Rahmatullahi wa Barakatuh. 

Tunay na nabasa ko ang salita na sinabi raw ni 
Shaykh Ahmad ang Tagapangalaga ng al-Haram 
an-Nabawi ash-Sharif na ang pamagat ay: (Ito ang 
Habilin Mula sa Madinah al-Munawwarah Ayon kay 
Shaykh Ahmad ang Tagapangalaga ng al-Haram 
an-Nabawi ash-Sharif). Sinabi niya rito: (Ako noon ay 
gising sa gabi ng biyernes habang binabasa ko ang 
Mrangal na Qur'an, at pagkatapos na mabasa ko ang 
mga mabubuting pangalan ni Allah. At nang natapos ko 
iyon ay naghanda na ako para matulog, kaya nakita ko 
ang sugo ni Allah S na siyang nagdala ng mga Ayah sa 
Qur'an, at mga marangal na batas, ang habag sa mga 
nilalang; ang pinuno natin na si Muhammad S, at sinabi 
niya: "O Shaykh Ahmad." Sabi ko: Ako po ay tumutugon 
sa iyo O sugo ni Allah, ang pinaka-mabait na nilikha ni 
Allah. 1 Sabi niya sa akin: " Ako ay nahihiya sa mga 
masagwang ginagawa ng mga tao, at hindi ko kayang 
harapin ang Panginoon ko, at ang mga anghel sapagkat 
noong nakaraang Biyernes hanggang sa kasalukuyang 
Biyernes ay namatay ang isandaan at animnapung 
libong (160,000) katao na wala sila sa relihiyong Islam." At 


159 





Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


sinabi pa niya S ang ilan sa mga kasamaang ginawa ng 
mga tao. At sinabi pa niya: “Kayo ito ang Habilin bilang 
habag sa kanila mula sa Makapangyarihan at 
Mapagmalaki." At binanggit niya ang ilan sa mga tanda 
ng Araw ng Paghuhukom, hanggang sa sinabi niya S: 
"Kaya balitaan mo sila O Shaykh Ahmad tungkol sa Habilin 
na ito sapagkat ito ay nailipat sa pamamgitan ng panulat 
ng mga Qadr mula sa al-Lawhul Mahfudh. At kung sino 
ang isulat ito at ipadala ito mula sa bayan sa ibang 
bayan, at sa lugar tungo sa ibang lugar, ay patatayuan 
siya ng palasyo sa loob ng Paraiso. At kung sinuman ang 
hindi ito isinulat at hindi ipinadala ay maipagkakait sa 
kanya ang pamamagitan ko sa Araw ng Pagkabuhay. At 
sinuman ang isinulat ito habang siya ay mahirap ay 
pagyayamanin siya ni Allah, o kaya'y may utang ay 
lulutasin ni Allah ang pagkakautang niya, o kaya'y may 
pagkakasala ay patatawarin ni Allah ang kasalanan niya 
at ng dalawang magulang niya sa pamamagitan ng 
biyaya ng Habilin na ito. At sinuman ang hindi isulat ito 
mula sa mga lingkod ni Allah ay iitim ang mukha niya dito 
sa mundo at sa Huling Araw." At sinabi pa niya S: 
"sumusumpa ako ay Allah na Pinakadakila, tatlo ang 
katotohanan, at kung ako ay sinungaling dito ay lalabas 
ako mula sa mundo na wala sa Islam. At sinuman ang 
maniwala rito ay makakaligtas sa parusa ng Apoy, at 


160 





Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI ^ y^a^Jl 


sinuman ang pasinungalingan ito ay walang 
pananampalataya .") 

Ito ang buod ng Sinungaling na Habilin mula sa sugo 
ni Allah S . at tunay na narinig namin ang 
kasinungalingang ito nang maraming beses Simula 
pa noong mga nakaraang taon. Ipinapakalat ito sa 
pagitan ng mga tao sa isang panahon hanggang sa 
kasunod, at ipinapakalat ito sa mga maraming 
walang alam. At ang mga salita rito ay may 
pagkakaiba, at ang isang sinungaling ay nagsabi ng; 
nakita raw niya ang sugo ni Allah S sa panaginip at 
ipinag-utos sa kanya ang Habilin na ito. 

At sa huling binanggit namin na pangyayari ay 
inaangkin ng sinungaling na ito na nakita niya ang 
propeta S noong naghanda na siya para matulog, 
na ang kahulugan nito ay nakita raw niya ito na siya 
ay gising. 

Inaangkin ng sinungaling sa Habilin na ito ang 
maraming bagay. Ito ay pinakamalinaw na 
kasinungalingan, at pinakamaliwanag na kasiraan. 
Aking ipaalala sa liham na ito InshaAllah na katulad 
ng ipinaalala ko na ito sa naunang mga taon, at 


161 





Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


ipinaliwanag ko sa mga tao na ito ay ay 
pinakamalinaw na kasinungalingan, at 
pinakamaliwanag na kasiraan. Kaya nang mabasa 
ko ang huling ipinakalat na ito ay nagdalawang-isip 
ako na sumulat hinggil dito dahil sa linaw ng kawalan 
ng kabuluhan nito, at laki ng tapang ng sinungaling 
na ito sa kasinungalingan. At hindi ko inakala na ang 
kawalan ng kabuluhan nito ay maipakalat sa mga 
taong kahit na may kakaunting kaalaman, o 
malusog na Fitrah. Ngunit sinabi sa akin ng iilang 
kapatid na kumalat na ito sa maraming tao, at 
ipinapasa-pasa nila ito sa pagitan nila at ang ilan sa 
kanila ay pinatotoo ito. Kaya dahil doon ay nakita ko 
na naipag-uutos sa katulad ko na sumulat patungkol 
dito upang maipaliwanag ang kawalan ng 
katotohanan nito, at na ito ay kasinungalingan sa 
sugo ni Allah S, upang walang isaman na maligaw 
rito. At sinuman na magmuni-muni roon mula sa mga 
may kaalaman at pananampalataya, o may 
malusog na Fitrah at tamang pag-iisip ay malalaman 
niyang tunay na ito ay kasinungalinagan sa 
napakaraming dahilan. 


162 





Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


At tunay na nagtanong ako sa ilang kamag-anak ni 
Shaykh Ahmad hinggil sa Habilin na ito, at sinagot 
ako ng: Tunay na ito ay kasinungalingan mula kay 
Shaykh Ahmad, at na hindi niya ito nasabi. At ang 
sinasabing Shaykh Ahmad ay yumao na sa matagal 
na panahon. At kahit na ipagpalagay nalang natin 
na ang sinasabing Shaykh Ahmad o sinumang mas 
kilala sa kanya at umangkin na nakita niya ang 
Propeta S sa panaginip o habang gising at 
naghabilin sa kanya ng ganitong habilin ay 
malalaman natin na ito ay kasinungalingan, o kaya'y 
ang nagsabi nito sa kanya ay demonyo, at hind ang 
sugo ni Allah S, sa napakaraming dahilan, kabilang 
na ang: 

1. Tunay na ang Sugo S ay hindi maaaring 
makita ng gising pagkaraang yumao siya S. 
Kaya sinuman ang umangkin mula sa mga 
Sifiyyah na nakita niya ang Sugo S habang 
gising, o kaya'y dumadalo siya sa pagdiriwang 
ng Mawlid, o anumang katulad nito ay 
talagang nagkamali ng pangit na 
pagkakamali, at wala itong katulad na 
panlilinlang, at nasadlak sa malaking 


163 





Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


kamalian, at sumalungat sa Qur'an at Sunnah 
at sa Ijma 1 ng mga pantas, sapagkat ang mga 
patay ay lalabas na lamang sa kanilang mga 
libingan sa Araw ng Pagkabuhay at hindi rito 
sa mundo. At sinuman ang nagsabi ng taliwas 
dito ay isa siyang sinungaling nang 
napakalinaw na kasinungalingan, o kaya'y 
nagkamali na nalinlang, at hindi niya nalaman 
ang katotohanan na siyang nalaman ng mga 
naunang mabubuting tao at tinahak ng mga 
kasamahan ng sugo S at mga taga-sunod nila 
sa kabutihan. Sinabi ni Allah: "Pagkatapos tunay 
na kayo, matapos niyon, ay talagang 
mamamatay. Pagkatapos tunay na kayo, sa Araw 
ng Pagkabuhay, ay bubuhayin" Surah al- 
Mu'minun: 15-16, at sinabi ng Propeta #>: 'Ako 
ang unang mabibiyak ang libingan sa Araw ng 
Pagkabuhay, at ako ang unang tagapamagitan, 
at unang mamamagitan," At maraming mga 
Ayah at Hadith na ganito ang kahulugan. 

2. Tunay na ang sugo S ay hindi magsasabi ng 
salungat sa katotohanan; hindi noong buhay 
pa siya at ni hindi noong patay na siya. At ang 
habilin na ito ay malinaw na sumasalungat sa 


164 







Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


Shari'ah sa maraming dahilan -mababanggit 
din ito-. At siya S ay maaaring makita sa 
panaginip, at sinuman ang nakakita sa kanya 
sa panaginip sa marangal na mukha niya ay 
tunay na nakita niya ito, sapagkat ang 
demonyo ay hindi kayang gayahin ang mukha 
niya, ayon ito sa aniulat na Hadith, Subalit ang 
bagay ay base sa pananampalataya ng 
nakakita, katapatan niya, pagiging 
makatarungan niya, katatagan niya, at 
pagiging relihiyoso niya at pagtitiwala sa 
kanya kung tunay nga bang nakita niya ang 
Propeta B sa totoong mukha nito o iba. 

At kung may naiulat mula sa Propeta B na 
Hadith noong buhay pa siya na hindi naiulat 
ng mga mapagkakatiwalaan at mga 
makatarungan na mga matatag ay hindi ito 
mapananaligan at hindi rin ito maaaring 
gawing patunay. O kaya'y naiulat ng mga 
mapagkakatiwalaan na mga matatag, subalit 
sumasalungat ito sa ulat ng mga mas 
mapagkatiwalaan mula sa kanila, at 
napatunayan na salungat na hindi maaaring 





Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


pagsamahin ang dalawang ulat, ay ang isa sa 
mga ito ay: Mansukh na hindi maaaring 
isakatuparan ito, at ang isa ay Nasikh na ito 
ang ipapatupad; ito ay maaari ayon sa mga 
kondisyon nito. At kapag hindi maaaring 
pagsamahin at ang pagkansela ay dapat 
iiwan ang ulat ng mas kakaunti ang naisaulo at 
mababa ang katarungan, at ang hatol dito ay 
Shaadh na hindi maaaring ipatupad. 

Paano na kaya ang ulat ng hindi kilala ang 
nagsabi nito na inulat ayon sa Sugo ni Allah S, 
at hindi rin malinaw ang katarungan at tiwala 
sa kanya. Kaya ito at ang katotohanan dito na 
ito ay iiwanan at huwag bigyang pansin, kahit 
pa na walang nilalaman ito na sumasalungat 
sa batas. Paano na kaya sa isang habilin na 
naglalaman ng maraming bagay na 
nagpapatunay sa kawalan ng katotohanan 
nito, at na ito ay kasinungalingan sa Sugo ni 
Allah S, at naglalaman ng pagsasabatas sa 
relihiyon na hindi ipinahintulot ni Allah! 


166 





Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


At talagang sinabi ng Propeta S: "Sinuman ang 
nagsalita sa akin ng bagay na hindi ko sinabi ay 
naghahanda siya ng upuan niya na yari sa apoy." At 
sinabi ng sinungaling na ito sa habilin ang ayon sa 
sugo ni Allah S na hindi naman niya sinabi. At 
nagsinungaling siya sa kanya ng malinaw na 
kasinungalingan at delikado. Kaya karapat-dapat 
siya sa ganitong malaking parusa kung hindi siya 
magmamadaii sa pagbabalik-loob. At ipinapakalat 
niya pa ang kasinungalingang habilin na ito ng Sugo 
ni Allah S sa mga tao;tunay na ang sinumang 
nagpakalat ng walang katotohanan at ibinilang niya 
ito sa relihiyon ay hindi tanggap ang pagbabalik- 
loob niya mula rito maliban kung ipinahayag niya at 
inilantad sa mga tao ang pagbabalik-loob niya 
upang malaman ng mga tao ang pagbalik niya 
mula sa pagsisinungaling niya, at dapat ay 
pasinungalingan niya ang sarili niya; ayon ito sa 
sinabi ni Allah S: "Tunay na ang mga nagtatago sa 
anumang ibinaba Namin na malinaw na mga patunay at 
patnubay, matapos na nilinaw Namin ito sa Aklat, ang 
mga iyon ay isinusumpa sila ni Allah at isinusumpa sila ng 
mga Tagasumpa. Maliban sa mga nagsisi, nagpakatuwid 
at naglinaw sapagkat ang mga iyon ay tatanggapan Ko 


167 






ng pagsisisi nila. Tunay na Ako ay ang Palatanggap ng 
pagsisi, ang Maaawain." Surah al-Baqarah: 159-160 
kaya nilinaw Niya sa Marangal na Ayah na ito na: 
tunay na sinumang itinago niya ang isang katotohan 
ay hindi tama ang pagbabalik-loob niya malibang 
pagkatapos ng pag-aayos at pagpapaliwanag. At 
tunay na ginanap na ni Allah ang relihiyon para sa 
mga lingkod Niya, at kinumpleto na Niya ang biyaya 
sa kanila sa pamamagitan ng pagpapadala Niya sa 
Sugo Niya na si Muhammad S, at ang anumang 
ipinadala ni Allah na rebelasyon sa kanya na ganap 
na batas, at hindi Niya ito kinuha kundi pagkatapos 
na maganap at maipaliwanag, gaya ng sinabi Niya: 
"Sa araw na ito ay nilubos Ko para sa inyo ang Relihiyon 
ninyo, binuo Ko sa inyo ang pagpapala Ko at kinalugdan 
Ko para sa inyo ang Islam bilang relihiyon." Surah al- 
Ma'idah: 3 

At ang nagpasimuno ng habilin na ito ay dumating 
lang sa ika-14 siglo, na hangad niyang linlangin ang 
mga tao sa isang bagong relihiyon na magsasanhi 
ng pagpasok sa Paraiso para sa sinumang 
pinanghawakan ang batas niya, at na ipagkakait 
ang Paraiso, at parusa sa Apoy para sa sinumang 







Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


hindi pinanghawakan ang batas niya. At gusto 
niyang gawin ang sinungaling na habilin na ito na 
pinasimunuan niya na mas dakila pa sa Qur'an mas 
mainam, na pinasinungalingan niya sa sinabi niyang: 
Na kung sinuman ang isulat ito at ipadala ito mula sa 
bayan sa ibang bayan, at sa lugar tungo sa ibang lugar, 
ay patatayuan siya ng palasyo sa loob ng Paraiso. At 
kung sinuman ang hindi ito isinulat at hindi ipinadala ay 
maipagkakait sa kanya ang pamamagitan ng Sugo ni 
Allah S sa Araw ng Pagkabuhay. 

At ito ay kabilang sa pinaka-pangit na 
kasinungalingan, at pinakamalinaw na patunay sa 
kasinungalingan ng habilin na ito, at kakulangan ng 
hiya ng nagpasimuno nito, at laki ng tapang niya sa 
pagsisinungaling, sapagkat sinuman ang sumulat ng 
Qur'an at ipinadala ito mula sa bayan tungo sa isang 
bayan, at sa lugar tungo sa ibang lugar ay hindi niya 
makakamit ang ganoong kahigtan kapag hindi niya 
ito ginawa sa Marangal na Qur'an. Kaya paano 
makakamit ng susulat ng kasinungalingang ito at 
nagpakalat nito sa bayan tungo sa isang bayan 
samantalang ang hindi magsulat ng Qur'an at hindi 
ito ipinadala sa bayan tungo sa isang bayan ay hindi 
maipagkakait sa kanya ang pamamagitan ng Sugo 


169 





Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


ni Allah S kapag mananampalataya siya rito, at 
taga-sunod siya sa batas nito. Habang ang nag- 
iisang kasinunalingang ito sa habilin ay sapat na 
bilang patunay sa kawalan ng katotohanan nito at 
kasinungalingan ng nagpakalat nito, at kawalang 
hiya, at kabobohan niya, at pagiging malayo niya sa 
kaalaman sa anumang ipinarating ng Sugo ni Allah 
S na gabay. 

At laman din ng habilin na ito ang mga bagay na 
nagpapatunay sa kawalan ng katotohanan nito at 
kasinungalingan, kahit pa na sumumpa ang 
nagpasimuno nito ng isanlibong panunumpa o mas 
marami pa na ito ay tama, at kahit pa na 
manalangin siya laban sa sarili niya ng 
pinakamalaking parusa at matinding kahihiyan na 
siya ay tapat, ay hindi parin siya tapat, at hindi parin 
ito totoo. Datapuwat, ito ay mula sa pinakamalaki at 
pinaka-pangit na kawalan ng katotohanan -ako ay 
sumusumpa at sumusumpa kay Allah-. At kami ay 
ipinapasaksi namin kay Allah at sa sinumang mga 
anghel na at sa sinumang nakabasa ng sulat na ito 
na mga muslim -pagsasaksi na haharapin namin sa 
panginoon namin- na ang habilin na ito ay 


170 





Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


kasinungalingan sa sugo ni Allah i, kaya ipapahiya 
ni Allah ang sinumang nagsinungaling dito at ang 
gumawa nito na karapat-dapat saa kanya. 

AT NAGPAPATUNAY DIN SA KASINUNGALINGAN AT 
KAWALAN NG KATOTOHANAN NITO NA BUKOD PA SA 
NABANGGIT ANG MARAMING BAGAY: 

Una: Sinabi niya: (sapagkat noong nokaraang Biyernes 
honggang sa kasalukuyang Biyernes ay namatay ang 
isandaan at animnapung libong (160,000) katao na wala 
sila sa relihiyong Islam.) sapagkat ito ay kabilang sa 
kaalaman ng al-Ghayb. At ang Sugo S ay naputol 
na sa kanya ang rebelasyon pagkatapos na siya ay 
yumao, at noong nabubuhay pa siya ay wala siyang 
alam sa al-Ghayb, kaya paano na noong 
pagkatapos ng kamatayan niya. Ayon ito sa sinabi ni 
Allah: " Sabihin mo: "Hindi ko sinasabi sa inyo na taglay ko 
ang mga imbakan ng panustos ni Allah. Hindi ko 
nalalaman ang nakalingid. Hindi ko sinasabi sa inyo na 
tunay na ako ay isang anghel. Wala akong sinusunod 
kundi ang isiniwalat sa akin ." Sabihin mo pa: 
"Nagkakapantay ba ang bulag at ang nakakikita? Hindi 
ba kayo nag-iisip-isip ."" Surah al-An'am: 50, at sinabi pa 
Niya: " Sabihin mo: "Hindi nalalaman ng sinumang nasa 


171 





Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


mga Langit at Lupa ang Nakalingid, maliban kay Allah, at 
hindi nila madarama kung kalian sila bubuhayin."" Surah 
an-Naml: 65. At sa isang Sahih na Hadith ayon sa 
Propeta B na sinabi niya: "Mailalayo ang mga lalaki 
mula sa Hawdh ko sa Araw ng Pagkabuhay, kaya 
sasabihin ko; O Panginoon ko, mga kasamahan ko, 
mga kasamahan ko. Kaya sasabihin sa akin: 'Tunay 
na hindi mo alam kung ano ang inimbento nila 
pagkaraan mo. 1 Kaya sasabihin ko ang katulad ng 
sinabi ng mabuting lingkod: "Wala akong sinabi sa 
kanila kundi ang ipinag-utos Mo sa akin: Sambahin ninyo si 
Allah, ang Panginoon ko at ang Panginoon ninyo. Ako 
noon sa kanila ay saksi habang nananatili ako sa piling 
nila; ngunit noong kinuha Mo na ako, Ikaw ay ang 
Tagapagmasid sa kanila. Ikaw sa bawat bagay ay Saksi" 
Surah al-Ma'idah: 117". 

Ikalawa: Kabilang sa mga bagay na patunay sa 
kawalan ng katotohanan ng habilin na ito at na ito 
ay kasinungalingan ay ang sinabi niya: (At sinuman 
ang isinulat ito habang siya ay mahirap ay 
pagyayamanin siya ni Allah, o kaya'y may utang ay 
lulutasin ni Allah ang pagkakautang niya, o kaya'y may 
pagkakasala ay patatawarin ni Allah ang kasalanan niya 
at ng dalawang magulang niya sa pamamagitan ng 


172 





Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


biyaya ng Habilin na ito ) hanggang sa huli nito. At 
kabilang din ito sa pinakamalaking kasinungalingan, 
at pinakamalinaw ng patunay sa pagsisinungaling 
ng nagpasimuno nito, at kakulangan ng hiya niya 
kay Allah at sa mga lingkod Niya, sapagkat ang 
tatlong mga bagay na ito ay hindi makakamit sa 
pamamagitan ng pagsulat ng Marangal na Qur'an, 
kaya paano pa sa sinumang sumulat lang ng 
sinungaling na habilin na ito. Tunay na ang hangad 
ng masamang tao na ito ay linlangin ang mga tao, 
at pagpapanatili niya sa kanila sa habiling ito 
hanggang sa isulat nila ito at mapanatili sila sa 
kasinungalingang kahigtan na ito, at na iwan na nila 
ang mga dahilan na siyang isinabatas ni Allah para 
sa mga lingkod Niya. At ginawa niya pa itong sanhi 
ng pagiging mayaman, at kalutasan sa pagkaka- 
utang, at kapatawaran ng kasalanan. Kaya 
nagpapakupkop tayo kay Allah mula sa mga 
dahilan ng kahihiyan, at pagsunod sa pithaya, at sa 
demonyo. 

Ikatlo: Kabilang sa mga bagay na patunay sa 
kawalan ng katotohanan ng habilin na ito ay ang 
sinabi niya: (At sinuman ang hindi isulat ito mula sa mga 


173 





Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


lingkod ni Allah ay iitim ang mukha niya dito sa mundo at 
sa Huling Araw) at ito rin ay mula sa 
pinakamasagwang kasinungalingan, at kabilang sa 
pinakamalinaw na patunay sa kawalan ng 
katotohanan ng habilin na ito at pagsisinungaling ng 
nagpasimuno nito. Paano magiging isipin ng isang 
may pag-iisip na isusulat niya ang habilin na ito mula 
sa isang tao na hindi kilala na lumitaw sa ika-14 na 
siglo na nagpapasimuno mula sa sugo ni Allah at 
inaangkin niya na sinuman ang hindi ito isulat ay iitim 
ang mukha niya sa mundo at sa Huling Araw. At ang 
susulat nito ay yayaman pagkatapos ng hirap, at 
mawawalan ng utang pagkaraan ng pagkabaon 
niya rito, at napatawad na sa kanya ang anumang 
nakamit niyang kasalanan!! Kaluwalhatian sa lyo, O 
Allah, tunay na ito ay dakilang kasinungalingan. 

Ika-apat: Kabilang sa mga bagay na patunay na 
ang habilin na ito ay pinaka-walang katotohanan, at 
pinakamalinaw na kasinungalingan ay ang sinabi 
niya: (At sinuman ang maniwala rito ay makakaligtas sa 
parusa ng Apoy, at sinuman ang pasinungalingan ito ay 
walang pananampalataya). Ito rin ay kabilang sa 
pinakamalaking kawalan ng takot sa 


174 





Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


pagsisinungaling, at pinakamasamang 

kasinungalingan; na inaanyayahan ng nagpasimuno 
nito ang iahat ng tao na paniwalaan siya sa 
kasinungalingan niya, at inaakala niya na sa 
pamamagitan niyon ay maililigtas sila mula sa 
kaparusahan sa Apoy at na ang sinumang 
magpasinungaling roon ay isang Kafir. Talagang 
pinalaki ng sinungaling na ito ang kasinungalingan 
niya kay Allah. At nagsabi siya ng walang 
katotohanan -isinusumpa ko kay Allah- na ang 
sinumang maniwala rito ay siyang karapat-dapat na 
maging Kafir, at hindi ang nagpasinungaling rito, 
dahil ito ay pag-iimbento, kawalan ng katotohanan 
at kasinungalingan na walang saligan sa pagiging 
totoo nito. At kami ay nagpapasaksi kami kay Allah 
na ito ay kasinungalingan, at na ang nag-imbento 
nito ay sinungaling; nais niya na gumawa ng batas 
sa mga tao ang hindi ipinahintulot ni Allah, at na 
ipasok niya sa relihiyon ang hindi kabilang rito. Tunay 
na kinumpleto na ni Allah ang relihiyon na ito para sa 
Ummah Simula pa ng labing apat na siglo bago pa 
man nagawa ang imbentong ito. Kaya mag-ingat 
kayo, mga mambabasa at mga kapatid, at 
pakaiiwasan ninyong maniwala sa mga ganitong 


175 






Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


imbento, at na kumalat ito sa pagitan ninyo, 
sapagkat ang katotohanan ay may liwanag na hindi 
malilinlang dito ang naghahanap nito; kaya hanapin 
ninyo ang katotohanan sa pamamagitan ng 
patunay nito, at magtanong kayo sa mga maalam 
hinggil sa bagay na kinalituhan ninyo, at huwag 
kayong maloko sa pamamagitan ng panunumpa ng 
mga sinungaling. Tunay na nanumpa ang 
isinumpang si Iblis sa mga magulang ninyo; si Adam 
at Hawwa na siya ay nagpapayo sa kanila, habang 
siya ang pinakamalaking mapanlinlang, at pinaka- 
sinungaling, gaya ng ikinuwento ni Allah hinggil rito 
sa Qur'an nang sinabi Niya: "Sumumpa siya sa kanila: 
"Tunay na ako sa inyo ay kabilang sa mga nagpapayo ."" 
Surah al-A'raf: 21, kaya mag-ingat kayo sa kanya at 
sa mga taga-sunod niya; ilan na ang ginawa nilang 
panunumpa na kasinungalingan, at pagsira sa 
kasunduan, at mapanlinlang na salita upang iligaw 
at lituhin ang tao! Iligtas ako at kayo at ang lahat na 
muslim ni Allah mula sa kasamaan ng mga 
demonyo, at kaligawan ng mga mapanlinlang, at 
kalituhan ng mga lito, at panlilinlang ng mga 
kalaban ni Allah na mga sinungaling; ang mga 
naghahangad na patayin ang liwanag ni Allah sa 


176 





Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


pamamagitan ng mga dila nila, at panlilinlang sa 
mga tao sa relihiyon nila, samantalang si Allah ang 
magpapalaganap sa liwanag Niya, at tumutulong sa 
relihiyon Niya, kahit pa na mamuhi ang mga kalaban 
ni Allah mula sa mga demonyo at mga taga-sunod 
nila na mga Kuffar at mga walang paniniwala. 

At tungkol naman sa binanggit ng nagpasimuno na 
ito na kabilang sa malinaw na masama; ito ay bagay 
na mangyayari. At Marangal na Qur'an at ang 
Dalisay na Sunnah ay nagbabala rito nang 
matinding pagbabala; at narito sa dalawang ito ang 
gabay at kasapatan. At hinihiling namin kay Allah na 
painamin Niya ang sitwasyon ng mga muslim, at na 
biyayaan Niya sila ng pagsunod sa katotohanan, at 
pagiging matibay rito, at pagbabalik-loob kay Allah 
sa lahat na kasalanan, tunay na Siya ang 
Mapagpatawad, Pinakamaawain, at May 
Kakayahan sa lahat ng bagay. 

At tungkol naman sa binanggit niya na mga tanda 
ng Huling Araw ay tunay na nilinaw na ng mga 
Hadith ang mga pangyayari sa Tanda ng Huling 
Araw. At nagbigay na ng gabay ang Marangal na 
Qur'an ng ilan sa mga ito. Kaya sinuman ang 


177 






Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


magnais na malaman ang mga iyon ay 
matatagpuan niya iyon sa kinalalagyan niya sa mga 
aklat ng Hadith, at mga akda ng mga maalam at 
may pananampalataya. At hindi na kailangan ng 
mga tao ang pagpapaliwanag ng sinungaling na ito 
at panlilinlang niya, at paghahalo niya ng 
katotohanan at kasinungalingan. At si Allah ang 
Sapat ng sa atin at Siya ang Pinakamainam na 
pinananaligan, at walang kapangyarihan at walang 
lakas kundi sa pamamagitan ni Allah, ang Mataas at 
Pinakadakila. At ang papuri ay ukol kay Allah, at ang 
pagpapala at kapayapaan ay mapasa-Kanyang 
lingkod at sugo, ang Totoo at Mapagkatiwalaan, at 
sa mga pamilya niya, at sa mga kasamahan niya at 
mga taga-sunod niya sa kabutihan hanggang sa 
Araw ng Paglilitis. 


178 





Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


ANG HATOL SA PANGGAGAWAY AT 
PANGHUHULA, AT SA MGA MAY-KINALAMAN 
DITO 


Ang papuri ay ukol kay Allah, at ang pagpapala at 
kapayapaan ay mapasa-huling propeta. Dahil sa 
dami ng nagkakalat na mga magikero sa 
kasalukuyang panahon na kabilang na ang mga 
inaangkin ang kaalaman sa panggagamot, at 
nanggagamot sa pamamagitan ng panggagaway 
at panghuhula. At ang pagkalat nila sa mga bayan, 
at ang pananamantala nila sa mga tao na mga 
mangmang. Kaya nakita ko sa pamamagitan ng 
pagpapayo para kay Allah at sa mga lingkod Niya 
na ipaliwanag ang anumang nilalaman ng mga ito 
na malaking panganib sa Islam at sa mga muslim, na 
kabilang dito ang pagtitiwala sa iba kay Allah at 
pagsuway s autos Niya at s autos ng sugo Niya S. 

Kaya sasabihin ko habang nagpapatulong kay Allah 
na ipinahihintulot ang pagpapagamot ayon sa 
napagkasunduan, at maaari sa isang muslim na 
magtungo sa doctor sa larangan ng internal, surgery. 


179 





Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


nervous, at mga tulad nito upang matukoy ang sakit 
na dinaramdam niya, at na gamutin ayon sa 
nababagay sa kanya ng mga gamut na 
ipinahintulot sa batas ayon sa kaalaman ng 
panggagamot, spagkat ang mga yaon ay pagkuha 
sa mga karaniwang dahilan at hindi ito salungat sa 
pananalig kay Allah. At tunay na ibinaba ni Allah 
ang sakit at ibinaba rin Niya ang lunas dito; 
malalaman ito ng nakaalam at nagiging mangmang 
dito ang mangmang. Subalit hindi ginawa ni Allah na 
lunas sa mga lingkod Niya ang mga ipinagbabawal 
Niya sa kanila. 

Kaya hindi maaari sa isang maysakit na tunguhin ang 
manghuhula na umaangkin ng kaalaman sa al- 
Ghayb upang malaman niya mula sa kanila ang 
sakit niya, gaya rin ng hindi pagpapahintulot sa sa 
kanya na paniwalaan sila sa anumang sinasabi nila, 
sapagkat sila ay nagsasalita ng pag-aangkin mga 
jinn upang tulungan sila sa anumang nais nila. At ang 
hatol sa mga yaon ay kufr at Ligaw kung inaangkin 
nila ang kaalaman sa al-Ghayb. 

At talagang inulat ni Muslim na ang propeta & ay 
nagsabi: "Sinuman ang nagtungo sa manghuhula at 


180 






Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


nagtanong dito ng isang bagay ay hindi tanggap sa 
kanya ang apatnapung araw na Salah." At ayon kay 
Abu Hurayrah 4 = na ang propeta S ay nagsabi: 
"Sinuman ang nagtungo sa manghuhula at naniwala siya 
sa sinabi nito, ay talagang hindi siya nananampalataya 
sa anumang ibinaba kay Muhammad 3 ." Inulat ni Abu 
Dawud. At ayon din sa propeta S: "Sinuman ang 
nagtungo sa manghuhula sa hinaharap o sa nakalipas at 
naniwala sa sinabi nito ay talagang hindi siya 
nanampalataya sa anumang ibinaba kay Muhammad." 
At ayon kay Imran bin Husayn 4 = na nagsabi: sabi ng 
sugo ni Allah S: "Hindi kabilang sa amin ang sinumang 
nanghula o nagpahula sa pamamagitan ng ibon, o 
kaya'y nanghula o nagpahula, o kaya'y nangulam o 
nagpakulam. At sinuman ang nagtungo sa manghuhula 
at naniwala sa sinabi nito ay talagang hindi siya 
nanampalataya sa anumang ibinaba kay Muhammad 
IS." Inulat ni al-Barraz na ang Sanad ay mabuti. 

Sa mga Hadith na ito ay pagbabawal sa pagtungo 
sa mga manghuhula, mga mangkukulam at mga 
tulad nila, at na magtanong sa kanila at paniwallan 
sila, at may karampatang parusa ay roon. Kaya ang 
obligadong gawin ng mga pinuno, at mga may 
katungkulan at mga tulad nila na may kakayanan sa 


181 





Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


pagsuway sa pagtungo sa mga manghuhula at mga 
tulad nila, at pagpipigil sa sinumang nagsasanay ng 
mga ganoon sa mga palengke at mga tulad nito. At 
ang pagsuway sa kanila at sa sinumang nagtutungo 
sa kanila ay may matinding pagsuway. At hindi 
maaari na malinlang sa ilang totoong nasasbi nila 
hinggil sa iilang mga bagay, at sa dami ng mga 
dumadating sa kanila, sapagkat ang mga taong 
yaon ay mga mangmang na hindi maaaring tularan. 
Sapagkat ang Sugo ni Allah S ay talagang 
nagbawal sa pagtungo sa kanila at pagtatanong at 
paniniwala sa kanila dahil sa kasamaan niyon at 
malaking panaganib at masamang katapusan, at 
dahil sila ay mga sinungaling na palasuway. At nasa 
mga Hadith na ito ang patunay sa pagiging Kafir ng 
manghuhula at mangkukulam dahil inaangkin nila 
ang kaalaman sa al-Ghayb; at ito ay gawaing Kufr, 
at dahil hindi rin nila makakamit ang hangad nila 
kundi sa pamamagitan ng pagtulong ng demonyo 
at pagsamba sa mga iyon bukod kay Allah, kaya 
iyon ay kawalan ng pananampalataya kay Allah at 
pagtatambal sa Kanya. At ang naniniwala sa kanila 
sa inaangkin nila na kaalaman sa al-Ghayb ay 
magiging katulad nila, at ang sinumang tinatahak 


182 





Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


ang mga bagay na ito na nagsasanay nito ay tunay 
na walang kinalaman sa kanya ang Sugo ni Allah S. 
At hindi ipinahihintulot sa isang muslim na 
magpasakop sa anumang inaangkin nila na 
panggagamot sa pamamagitan ng pagbulong nila 
sa mga talisman, o pagbuhos ng tingga, at mga 
tulad nito na kabilang sa walang katotohanang 
paniniwala na ginagawa nila, sapagkat ang mga ito 
ay kabilang sa panghuhula at panlilinlang sa mga 
tao. Kaya ang sinumang nalugod doon ay talagang 
naging katulong nila sila sa kawalan ng katotohanan 
at kawlaan nila ng pananampalataya. At ganoon 
din na hindi maaari sa isaman sa mga muslim na 
tunguhin sila upang magtanong sa kanila tungkol sa 
kung kaninong anak o kamag-anak ang 
mapapangasawa niya, o kaya'y tungkol sa 
nangyayari sa pagitan ng mag-asawa at sa pamilya 
nila na pagmamahal, pagtitiwala, o pag-aaway, o 
paghihiwalay, at mga tulad nito; dahil ang mga ito 
ay kabilang sa al-Ghayb na walang nakaaalam nito 
kundi si Allah lamang, at ang panggagaway ay 
kabilang sa mga bawal na kawalan ng 
pananampalataya, gaya ng sinabi ni Allah hinggil sa 
dalawang anghel sa Surah al-Baqarah: 102 "Sinunod 


183 








Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


nila ang binibigkas ng mga demonyo sa panahon ng 
paghahari ni Solomon. Hindi tumalikod sa 
pananampalataya si Solomon bagkus ang mga demonyo 
ay tumalikod sa pananampalataya: itinuturo nila sa mga 
tao ang panggagaway at ang ibinaba sa dalawang 
anghel sa Babilonia, na sina Harut at Marat..." 

Kaya patunay ang mga Marangal na Ayah na ito na 
ang panggagaway ay gawaing Kufr, at na ang mga 
manggagaway ay nagpapahiwalay sa pagitan ng 
lalaki at asawa niya, at gayundin na patunay na ang 
panggagaway ay walang mabuti o masamang 
epekto, ngunit ang epekto nito ay sa pamamagitan 
ng pagpapahintulot ni Allah sa pagpapasya Niya, 
dahil Siya ang lumikha sa mabuti at masama. At 
tunay na lumaki na ang kapinsalaan, at tumindi ang 
pangyayari sa mga sinungaling na ito na minana nila 
ang kaalamang ito mula sa mga Mushrik, at nilinlang 
nila sa pamamagitan ng mga ito ang mga mahihina 
ang kaisipan. Kaya tunay na tayo ay para kay Allah 
at tayo ay sa Kanya babalik. At sapat na sa atin si 
Allah at Siya ang Pinakamainam na 
pinagkakatiwalaan. 


184 





Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


Gayundin na patunay ang Marangal na ayah na ito 
na silang mga nag-aaral ng panggagaway ay 
pinag-aaralan lamang nila ang bagay na 
ikapipinsala nila at walang kabutihan para sa kanila, 
at na wala silang karapatan kay Allah ay ito ay isang 
matinding pagbabala na patunay sa laki ng 
kanilang kalugian dito sa mundo at sa Huling Araw, 
at na ibinenta na nila ang mga sarili nila sa 
mababang halaga, kaya naman ibinaba ni Allah 
ang kanilang dangal sa sinabi Niya: "Talaga ngang 
nalaman na nila na talagang ang sinumang bumili nito ay 
wala na siyang anumang bahagi sa Kabilang-buhay." 
Surah al-Baqarah: 102, at ang pagbenta rito ay 
nangangahulugan pagbebenta. Hinihiling natin kay 
Allah ang kalusugan at kaligtasan mula sa kasamaan 
ng mga manggagaway at mga manghuhula, at 
lahat ng mga salamangkero. 

At hinihiling din namin kay Allah na pangalagaan 
Niya ang mga muslim mula sa kasamaan nila, at na 
gabayan Niya ang mga pinuno ng mga muslim sa 
pagbabala mula sa mga yaon, at sa 
pagpapatupad sa batas ni Allah sa kanila upang 
mapanatag na ang mga tao mula sa kasiraan at 


185 





Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


mga gawain nila na masama, tunay na siya ay 
Mabait at Mapagbigay. At tunay na isinabatas ni 
Allah para sa mga lingkod Niya ang proteksiyon nila 
laban sa kasamaan ng panggagaway bago pa 
man ito tumama. At nilinaw Niya sa kanila ang 
gamot dito kapag tumama na ito; bilang awa mula 
sa Kanya para sa kanila at kabaitan Niya sa kanila at 
bilang pagpapaganap sa biyaya Niya sa kanila. 

At ang susunod ay ang pagpapaliwanag sa mga 
bagay na siyang panangga sa panganib ng kulam 
bago pa man ito tumama, at mga bagay na siyang 
gamot dito pagkatapos na tumama ito na kabilang 
sa mga ipinahihintulot sa Shari'ah. Kaya ang 
panangga sa kulam bago pa man ito tumama ay 
ang pinakamahalaga rito at pinaka-epektibo ay 
pagpapa-protekta sa pamamagitan ng mga Dhikr 
at mga panalangin at mga pagpapakupkop na 
naitala, kabilang na rito ay ang pagbasa ng Ayatul 
Kursi sa bawat pagtatapos ng Salah pagkatapos ng 
Taslim. At kabilang narin ang pagbasa nito kapag 
matutulog na. ang Ayatul Kursi ay ang 
pinakadakilang Ayah sa Marangal na Qur'an, at ito 
ay ang: 


186 





Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC dull JjMoJI £ 


J*. Uj pi jUPII ^ U. At ^ Yj <L> iilU V ^ jlall l^l\ JA Vl 4JI V Alil{ 

j V Ua j ^-pl p±j Ui -’* j ApU Vl fiPc- ^LP 13 p* 

^Aj I IAq-^ (pa^jVb pl^UplI APu^a e-IP IP V) APc- 

YoosjLUj UIPP ^JxJI 


"S/ Allah, walang Diyos kundi Siya, ang Buhay, ang 
Tagapagpanatili. Hindi Siya nadadala ng antok ni ng 
pagkatulog. Sa Kanya ang anumang nasa mga langit at 
ang anumang nasa iupa. Sino kaya ang mamamagitan 
sa Kanya nang walang kapahintulutan Niya? Nalalaman 
Niya ang hinaharap nila at ang nakaraan nila. Wala 
silang masasaklawan sa anuman mula sa kaalaman Niya 
maliban sa niloob Niya. Nasasakop ng luklukan Niya ang 
mga langit at ang Iupa. Hindi nakabibigat sa Kanya ang 
pangangalaga sa mga ito. Siya ay ang Mataas, ang 
Pinakadakila" Surah al-Baqarah: 255 


At kabilang na ang pagbasa ng Surah al-lkhlas. 
Surah al-Falaq, at Surah an-Nas sa pagtatapos ng 
bawat obligadong Salah, at ang pagbasa ng mga 
Surah na ito nang tatlong ulit sa unang bahagi ng 
umaga pagkatapos ng Salah sa Fajr, at sa unang 
bahagi ng gabi pagkatapos ng Salah sa Maghrib. 


At kabilang narin ang pagbasa ng Dalawang Ayah 
sa huling bahagi ng Surah al-Baqarah: 285. at naiulat 


187 






Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


mula sa Sugo ni Allah S na sinabi niya: "Sinuman ang 
binggitin niya ang Ayatul Kursi sa gabi ay mananatili mula 
kay Allah ang mangangalaga sa kanya, at hindi siya 
malalapitan ng demonyo hanggang sa umaga." At 
naiulat din ayon sa kanya na sinabi niya S: "Sinuman 
ang banggitin niyaang dalawang huling Ayah sa Surah 
al-Baqarah sa gabi ay sapat na ang mga ito sa kanya." 
Na ang kahulugan -si Allah ang Pinakamaalam- ay 
nakasasapat na ang mga ito sa kanya mula sa lahat 
na masama. At kabilang narin ay ang pagpaparami 
ng pagpapakupkop kay Allah sa pamamagitan ng 
pagbanggit ng: ' A'udhu bikalimatillahi at-tammati min 
sharri ma khalaq." sa gabi at sa umaga, at kapag 
pumasok sa anumang tahanan, o sa ilang, o sa 
kalawakan, o sa karagatan; ayon sa sinabi ng Sugo 
ni Allah S: "Sinuman ang pumasok sa isang tahanan at 
sinabi niya ang A'udhu bikalimatillahi at-tammati min 
sharri ma khalaq 1 ay hindi siya mapipinsala ng anuman 
hanggang sa iisanin niya ang tahanan na iyon." 

At kabilang din ang sasabihin ng isang muslim ang 
unang bahagi ng umaga at sa unang bahagi ng 
gabi nang tatlong ulit ang: ‘Bismillahilladhi la yadhurru 
ma'asmihi shay'un til ardhi, wa la fissama'i wa 
huwassami'ul alim 1 dahil sa pagpapaigting ng 


188 





Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


pagbanggit nito ayon sa Sugo ni Allah B. At na ito ay 
dahilan ng kaligtasan mula sa lahat ng masama. At 
ang mga Dhikr at pagpapakupkop na ito ay 
kabilang sa malaking dahilan upang 
mapangalagaan mula sa pinsala ng kulam at iba pa 
na masama para sa sinumang pinangalagaan ang 
mga ito nang may katapatan at pananampalataya, 
at tiwala kay Allah at pananalig sa Kanya, at 
pagbubukas ng damdamin sa patunay na ito. At ito 
ay kabilang sa malaking sandata para matanggal 
ang kulam pagkatapos na tamaan nito, kabilang na 
ang pagpaparami ng paghiling kay Allah at 
paghingi sa Kanya na lunasin Niya ang pinsala, at na 
tanggalin Niya ang problema. At kabilang sa mga 
matibay na Dua 1 na naiulat mula sa kanya B na 
gamot sa sakit na sanhi ng kulam at iba pa, na siya 
noon ay ginagawa niya ang Ruqyoh para sa mga 
Sahabah niya, ito ay ang 'Allahumma rabbannas, adh- 
hibil ba's, washfi antasha'fi, la shifad ilia shifa'uk, shifadn la 
yughadiru saqama' na babanggitin niya ito nang 
tatlong ulit. At kabilang din sa mga Ruqyah na siyang 
binabanggit ni anghel Jibril sa propeta B ay ang; 

'Bismillahi arqika min kulli shay 1 in yudhika, wa min sharri 


189 





Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


kulli nafsin aw aynin hasidin , Allahu yashfik, bismillahi arqik 1 
uulitn niya ito nang tatlong ulit. 

At kabilang narin sa gamot ng kulam pagkatapos na 
ito ay tumama sa isang lalaki na nawala ang 
kakayanan sa pakikipagtalik niya sa asawa niya ay 
na kumuha siya ng pitong berdeng dahon ng Sidr at 
dikdikin ito at ilagay sa sisidlan at ihalo sa tubig na 
kasindami ng makasasapat na sa paliligo niya, na 
babasahin niya rito ang Ayatul Kursi, at ang Surah al- 
Kafirun, at ang Surah al-lkhlas, at ang Surah al-Falaq, 
at ang Surah an-Nas, at ang Ayah ng kulam na nasa 
Surah al-A'raf: 117-119, at Ayah sa Surah Yunus: 79-82, 
at ang Ayah sa Surah TAHA: 65-69. At pagkatapos na 
mabasa niya ang mga Ayah na ito sa tubig ay 
uminom siya mula rito nang tatlong ulit, at ipanliligo 
niya ang natira, kaya sa pamamagitan niyon ay 
matatanggal ang sakit -InshaAllah-. At kapag 
kinailangan na ulitin ito ay walang masama 
hanggang sa matanggal ang sakit. 

At kabilang narin sa lunas ng kulam na epektibo ay 
ang pagsisikap na matunton ang kinalalagyan ng 
kulam sa lupa o sa bundok o saan mang lugar. Kaya 
kapag natunton ito at inilabas at binuwag ay 


190 





Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


napawalang bisa ang kulam. At ito ang mga 
nakayanang ipaliwanag na siyang panangga laban 
sa kulam, at gamot mula rito, at si Allah ang pinuno 
ng gabay. 

At tungkol naman sa panggagamot nito sa 
pamamagitan ng mga ginagawa ng mga 
mangkukulam na pagpapalapit sa mga Jinn at pag- 
aalay at iba pa na ginagawang pagpapalapit ay 
hindi ito ipinahihintulot. Sapagkat iyon ay gawaing 
ng demonyo, datapuwat ito ay malaking Shirk. Kaya 
ang nararapat ay mag-ingat mula rito, at ganun din 
na hindi ipinahihintulot ang pagpapagamot sa 
pamamagitan ng pagtatanong sa mga 
manghuhula, mga albularyo, at mga salamangkero, 
at ang pagsunod sa mga sinasabi nila, sapagkat sila 
ay walang pananampalataya, at sila ay mga 
sinungaling at suwail na inaangkin nila ang 
kaalaman sa al-Ghayb, at nililinlang nila ang mga 
tao. At talagang nagbabala na ang Sugo ni Allah S 
na lapitan at magtanong sa kanila at paniwalaan 
sila, gaya ng naipaliwanag sa unang bahagi ng 
liham na ito. At naiulat mula sa Sugo ni Allah S na 
naitanong sa kanya ang hinggil sa Nushrah? Sabi 


191 





Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


niya: "Ito ay kabilang sa Gawain ng demonyo." Inulat ni 
Imam Ahmad at Abu Dawud, na ang Isnad ay 
mabuti. At ang Nushrah ay ang pagbuwag sa kulam 
mula sa nakulam, na ang ibig niyang S sabihin rito 
na Nushrah ay ang Nushrah na siyang ginagawa ng 
mga mangmang at ito ay ang; pagtatanong sa 
mangkukulam para mabuwag ang kulam, o 
pagbuwag nito sa pamamagitan ng kulam din na 
gagawin ng ibang mangkukulam. Samantalang ang 
pagbuwag nito sa pamamagitan ng Ruqyah at mga 
pagpapakupkop na ayon sa Shari'ah at mga 
panalangin na ipinahihintulot ay walang masama 
rito, gaya ng naunang naipaliwanag. At nasabi iyon 
ni al-Allamah ibnul Qayyim -kaawaan siya ni Allah- at 
ni Shaykh Abdurrahman bin Hasan sa aklat na 'Fat'hul 
Majid 1 -kaawaan silang dalawa ni Allah- at nasabi rin 
iyon ng iba pang mga maalam. Kaya si Allah ang 
hinihingan na gabayan Niya ang mga muslim sa 
kaligtasan mula sa lahat na masama, at na 
pangalagaan Niya sa kanila ang relihiyon nila, at na 
biyayaan Niya sila ng pag-iintindi rito, at kaligtasan 
mula sa lahat na sumasalungat sa batas Niya. At ang 
pagpapala at kapayapaan ay mapasa-Kanyang 


192 





Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI ^y^>y^>ll 


lingkod at sugo na si Muhammad, at sa pamilya niya 
at sa mga kasamahan niya. 


193 





Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


BABALA MULA SA PAGPAPATAYO NG MGA 
MASJID SA MGA PUNTOD 


At naitanong sa akin; Kung ipinahihintulot ban a 
gawan ng Masjid ang lugar ng mga Ahlul Kahf? 51 

Kaya ang sagot ko: Bismillah, ang papuri ay ukol kay 
Allah. At ang pagpapala at kapayapaan ay 
mapasa sugo ni Allah. Tunay na nabasa ko ang 
ipinakalat sa ikatlong issue ng Magasin ng 'Rabitah 
al-Ulum al-lslamiyyah 1 sa kabanata 'Mga balita sa 
mga muslim sa isang buwan 1 na ang Rabitah al-Ulum 
al-lslamiyyah sa Kaharian ng Hashimiyyah sa 
bansang Jordan ay naglalayon na magpatayo ng 
masjid sa isang yungib sa probinsya ng ar-Rahib na 
bagong natuklasan lang na ito raw ay ang nasabing 
yungib na nabanggit sa Marangal na Qur'an na 
pinasok nila. 


51 Ahlul Kahf: sila yaong mga lalaki na binanggit ni Allah sa 
Surah al-Kahf. 






Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


At ang obligado ay ang pagpapayuhan para kay 
Allah at para sa mga lingkod Niya, kaya nakikita ko 
na iparating ang salitang ito sa nabanggit na 
magasin ng 'Rabitah al-Ulum al-lslamiyyah 1 sa 
bansang Jordan na kabilang narin ang payo sa 
Rabitah sa paglalayon nito na magpatayo ng masjid 
sa nabanggit na yungib. At iyon ay dahii sa ang 
pagpapatayo ng mga Masjid sa mga libingan ng 
mga propeta at mabubuting tao at sa mga bakas 
nila na naiulat sa kumpletong Shari'ah ng Islam na 
ipinagbabawal iyon, at pagbabala mula rito, at 
pagsumpa sa mga gumawa nito; dahii sa katangian 
nito na daan tungo sa Shirk, at pagpapalabis sa mga 
propeta at mga mabubuti. At ang nakikitang 
sitwasyon ay saksi na tama ang anumang ipinarating 
ng Shari'ah at patunay na ito ay mula kay Allah, at 
malinaw na katibayan sa katapatan ng Sugo ni Allah 
S sa anumang ipinarating niya mula kay Allah na 
naipinarating niya sa Ummah. At ang bawat 
magmuni-muni sa kalagayan ng mundo ng Islam, at 
ang anumang nagyari rito na kabilang sa Shirk at 
pagpapalabis ay dahii sa pagpapatayo ng mga 
Masjid sa mga puntod, at ang pagdakila sa mga ito, 
at paglalagay ng mga marmol at pagpapalamuti 


195 






Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


rito, at ang pagtatalaga ng mga bantay rito; 
makatitiyak na ito ay mga daan patungo sa Shirk. At 
kabilang sa kagandahan ng Shari'ah ng Islam ay ang 
pagbabawal mula rito, at pagbabala mula sa 
pagpapatayo ng mga yaon. At ang ilan sa naiulat 
patungkol dito ay ang ulat nina al-Bukhari at Muslim 
ayon kay Aishah ai na sinabi ng Sugo ni 

Allah: "Isinumpa ni Allah ang mga hudyo at mga 
kristiyano; ginawa nila ang mga puntod ng mga propeta 
nila na mga Masjid." Sabi ni Aishah ; 

'Nagbabala siya mula sa ginawa nila 1 . At sinabi niya: 
'Kung hindi lang dahil doon ay mailalantad na ang 
libingan niya subalit siya ay nangamba na gawin itong 
Masjid. 1 At sa ulat din nina al-Bukhari at Muslim na si 
Ummu Salamah at Ummu Habibah ^ ay 
binanggit nila sa Sugo ni Allah ang isang kapilya na 
nakita nila sa Ethiopia at ang nasa loob nito na mga 
larawan, kaya sinabi niya S: "Sila yaong kapag 
namatay sa kanila ang mabuting lalaki ay nagpapatayo 
sila sa puntod nito ng Masjid , at ginagawan nila ito ng 
larawan. Sila ang mga pinakamasamang nilalang kay 
Allah." At sa ulat ni Muslim ayon kay Jundub bin 
Abdullah na sinabi niya: 'Narinig ko ang Sugo ni Allah 
bago siya mamatay na sinasabi niya S': "Tunay na ako ay 
walang kinalaman sa harap ni Allah na magkakaroon ako 
”196 






Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


mulct sa inyo rig Khalil, sapagkat tunay na ginawa na ako 
rti Allah na Khalil, gaya ng paggawa Niya kay Ibrahim na 
Khalil Niya. At kung ako ay gagawa mula sa aking 
Ummah ng Khalil ay tiyak na gagawin ko si Abu Bakr na 
aking Khalil. Hindi bat tunay na ang mga nauna sa inyo 
ay ginawa nila ang mga puntod ng mga propeta nila at 
mga mabubuti sa kanila na mga Masjid, kaya huwag 
ninyong gawin ang mga puntod na mga Masjid sapagkat 
tunay na pinagbabawalan ko kayo roon." At ang mga 
Hadith sa usaping ito ay napakarami. At tunay na 
isinulat ng mga Imam na mga maalam sa mga 
muslim sa lahat ng apat na mga Madh'hab at iba pa 
sa kanila na ipinagbabawal ang paggawa ng mga 
Masjid sa mga puntod at sila ay nagbabala rin mula 
roon. Ito bilang pagpapatupad sa Sunnah ng Sugo ni 
Allah, at pagpapayo para sa Ummah at pagbabala 
rito na masadlak ito sa kinasasadlakan ngayon ng 
mga nauna rito mula sa mga hudyo at mga 
kristiyano at mga tulad nila na mga ligaw sa Ummah 
na ito. Kaya ang nararapat sa Rabitah al-Ulum al- 
Islamiyyah sa Jordan at sa iba pang mga muslim na 
kunin nila ang Sunnah, at na tahakin nila ang daan 
ng mga Imam, at na magbabala sila sa anumang 
nagbabala si Allah mula rito at ng Sugo Niya S. At 
doon ay kabutihan sa mga lingkod, at kaligayahan 


197 





Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


nila at tagumpay nila dito sa mundo at sa Huling 
Araw. At tunay na nanatili ang mga tao sa usaping 
ito sa pamamagitan ng sinabi ni Allah patungkol sa 
kuwento ng Ahlul Kahf: "...Sabi ng mga nakatuklas sa 
kanila; 'talagang gagawan namin sila ng Masjid." Surah 
al-Kahf: 21, kaya ang sagot rito ay: Tunay na si Allah 
ay ibinalita Niya ayon sa mga pinuno at mga may 
kapangyarihan sa panahon na yaon na sinabi nila 
ang ganoon, at hindi ito nagpapahiwatig ng 
pagkalugod at pagpapasya para sa kanila; subalit 
yaon ay nagpapahiwatig ng kawalan ng 
pagkalugod at pamimintas sa ginawa nila. At ang 
patunay rito ay na ang Sugo ni Allah na ibinaba sa 
kanya ang Ayah na ito at siya ang pinakamaalam 
na tao sa pagpapaliwanag sa kahulugan nito ay 
pinagbawalan niya ang Ummah niya mula sa 
paggawa ng mga Masjid sa mga libingan, at 
nagbabala rin siya sa kanila mula roon , at isinumpa 
niya at pinintasan niya sinumang gumawa niyon. At 
kung ito ay ipinahintulot lamang ay hindi na sana 
niya pinaigting ito nang napakalaki at nagpalabis pa 
siya roon hanggang sa isinumpa niya ang sinumang 
gumawa niyon, at sinabi niya na yaon ay kabilang sa 
mga pinakamasamang nilalang kay Allah. Kaya ang 


198 





Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


mga ito ay sapat na para sa naghahanap ng 
katotohanan. At kung ipagpalagay nalang natin na 
ang pagpapatayo ng mga Masjid sa mga libingan 
ay ipinahintulot sa mga nauna sa atin ay hindi parin 
ipinahihintulot sa atin na sumunod sa mga yaon 
sapagkat ang batas natin ay nagpapawalang bisa 
sa mga naunang batas, at an gating Sugo S ay ang 
sagka ng mga sugo, at ang batas niya ay ganap na 
pangkalahatan, at ipinagbawal niya sa atin ang 
pagpapatayo ng mga Masjid sa mga libingan at 
hindi niya ipinahintulot sa atin ang pagsuway sa 
kanya, at inubliga niya tayo na sumunod at manatili 
sa anumang ipinarating niya at pag-iwan sa 
anumang sumalungat doon mula sa mga naunang 
batas, at mga tradisyon mabuti sa paningin ng mga 
gumagawa nito; sapagkat wala nang pinakaganap 
pa sa batas ni Allah, at walang gabay na 
pinakamainam sa gabay ng Sugo ni Allah S. 

At si Allah ang hinihingan na gabayan Niya tayo at 
ang mga muslim para sa katatagan sa relihiyon Niya, 
at pananatili sa batas ng Sugo Niya na si 
Muhammad S sa mga salita at mga gawa na mga 
lanatad at lihim, at sa iahat na aspeto, hanggang 


199 





Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


makaharap natin si Allah, at tunay na Siya ay 
Nakaririnig, at Malapit. At ang pagpapala at 
kapayapaan ay mapasa-Kanyang lingkod at Sugo 
na si Muhammad, at sa pamilya niya, at mga 
kasamahan niya, at sa sinumang nagpagabay sa 
gabay niya hanggang sa Araw ng Paglilitis. 

ANG PAGLIBING SA MGA PATAY SA LOOB NG 
MGA MASJID AY ISA SA MGA DAAN 
PATUNGO SA SHIRK 


Bismillah, ang papuri ay ukol kay Allah, at ang 
pagpapala at kapayapaan ay mapasa Sugo ni 
Allah, at sa pamilya niya, at sa sinumang 
nagpagabay sa gabay niya. 

Tunay na nabasa ko ang pahayagan na 'al-Khartum' 
na inilabas sa 17/04/1415 H at nabasa ko na ibinalita 
rito ang paglibing kay ginoong muhammad al-Hasan 
al-ldrisi sa tabi ng kanyang ama sa loob ng kanilang 
Masjid sa lungsod ng Dirman... hanggang sa huli. 


200 





Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


At dahil sa ipinag-utos ni Allah ang pagpapayuhan 
sa mga muslim, at pagpapaliwanag sa pagpipigil sa 
Munkar ay nakita ko na ang pagpapaalala na ang 
paglilibing sa loob ng mga Masjid ay bagay na hindi 
ipinahihintulot, datapuwat ito ay daan patungo sa 
Shirk, at gawain ng mga hudyo at mga kristiyano na 
pinintasan ni Allah, at isinumpa sila ng Sugo Niya S, 
ayon kay Aishah na ang propeta S ay nagsabi: 
"Isinumpa ni Allah ang mga hudyo at mga kristiyano; 
ginawa nila ang mga puntod ng mga propeta nila na 
mga Masjid. " At sa ulat ni Muslim ayon kay Jundub bin 
Abdullah 4 = na sinabi niya: 'Narinig ko ang Sugo ni Allah 
bago siya mamatay na sinasabi niya S': "... Hindi bat 
tunay na ang mga nauna sa inyo ay ginagawa nila ang 
mga puntod ng mga propeta nila at mga mabubuti sa 
kanila na mga Masjid, kaya huwag ninyong gawin ang 
mga puntod na mga Masjid sapagkat tunay na 
pinagbabawalan ko kayo roon." At napakaraming mga 
Hadith na ganito ang kahulugan. 

Kaya obligado sa lahat ng mga muslirn sa lahat na 
dako -pamahalaan at mamamayan- ay matakot 
sila kay Allah, at na magbabala sila sa anumang 
ipinagbawal Niya, at na ilibing nila ang mga 
bangkay nila sa labas ng mga Masjid, gaya ng 


201 






Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


ginawa ng propeta S at mga kasamahan niya na 
inililibing nila ang mga patay sa kanila sa labas ng 
Masjid, at ganoon din ang mga tagasunod nila sa 
kabutihan. 

At tungkol naman sa libingan ng Sugo ni Allah S at 
ng dalawang Sahabah niya na sina Abu Bakr at 
Umar m sa loob ng Masjid niya S ay hindi ito 
patunay sa paglibing ng mga patay sa loob ng mga 
Masjid, dahil siya S ay inilibing sa loob ng bahay niya 
-sa bahay ni Aishah - at pagkatapos ay 

inilibing ang dalawang Sahabah niya sa tabi niya S. 
Kaya noong nilawakan ni al-Walid bin Abdul Malik 
ang Masjid ay ipinasok niya ito rito sa ika-isandaang 
taon pagkaraan ng Hijrah. At talagang sinuway siya 
rito ng mga maalam, ngunit nakikita niya na hindi ito 
makaaapekto sa pagpapalawak nito, at na ang 
bagay ay malinaw at walang pagkalito rito. Kaya 
dahil dito ay malilinawanang bawat muslim na ang 
Sugo S at ang dalawang Sahabah niya ay hindi 
inilibing sa loob ng Masjid, at ang pagsakop rito sa 
pagpapalawak sa Masjid ay hindi patunay sa 
pagpapahintulot na maglibing sa loob ng mga 
Masjid, dahil sila ay wala sa loob ng Masjid at sila ay 


202 





Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


nasa loob ng bahay niya S, at dahil ang ginawa ni 
al-Walid ay hindi tamang patunay para sa isaman na 
gawin iyon. Datapuwat ang patunay ay nasa Aklat 
at Sunnah, at sa Ijma 1 ng mga Salat sa Ummah 
kalugdan sila ni Allah, at na ibilang Niya tayo sa mga 
tagasunod nilasa kabutihan, at sa pagpapayo at 
kawalan ng pananagutan. Inilabas ito sa ika 
14/05/1415 H 

At si Allah ang pinagkakatiwalaan sa gabay, at ang 
pagpapala at kapayapaan ay mapasa propeta 
natin na si Muhammad, at sa pamilya niya at sa mga 
kasamahan niya, at sa mga tagasunod nila sa 
kabutihan. 


203 





Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


ANG SALAH AT KAHALAGAHAN NITO 


Ang papuri ay ukol lamang kay Allah, ang 
Panginoon ng mga nilalang, at walang 
pakikipaglaban kundi laban sa mga mapang-api. At 
ang pagpapala at kapayapaan ay mapasa 
propeta natin na si Muhammmad, at sa pamilya niya 
at sa lahat ng mga kasamahan niya. 

Tunay na tungkulin ng isang lingkod na pahalagahan 
niya ang Salah, sapagkat ang katayuan nito ay 
dakila, at ang antas nito ay malaki, at na taus-puso 
niyang gawin ang Ibadah niya para lamang kay 
Allah, walang katambal para sa Kanya. At na 
tanggalin niya ang pananagutan sa anumang 
bukod kay Allah, kahit na sino pa ito. At na 
pananampalatayanan niya at paniniwalaan na Siya 
lamang ang tunay na sinasamba, at ang anumang 
sinasamba bukod sa Kanya ay isang Batil, gaya ng 
sinabi Niya sa Surah al-Hajj: 62, at sa Surah Luqman: 
30, at sinabi rin Niya: "Itinadhona ng Panginoon mo na 
wala kayong sasambahin kundi Siya at sa mga magulang 
ay magmagandang-loob." Surah al-lsra 1 : 23, at sinabi 


204 





Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


rin Niya: "Ikaw lamang ang sinasamba namin at ikaw 
lamang ang hinhingan namin ng tulong" Surah al- 
Fatihah: 5, at sinabi pa Niya: "at walang ipinag-utos sa 
kanila sambahin lamang si Allah. .." Surah al-Bayyinah: 5 

Ang dakilang pundasyon na ito ay saligan ng 
relihiyong Islam. At ito ang unang bagay na 
magpapapasok sa lingkod tungo sa relihiyon ni Allah; 
ang Islam. At sumunod sa pagsasaksi na ito ay ang 
pagsasaksi na si Muhammad ay Sugo ni Allah. Ang 
dalawang pagsasaksi na ito ay saligan ng relihiyon 
na hindi tama ang isang relihiyon kung wala ang 
mga ito; na ang isa sa kanila ay hindi magiging sapat 
sa isa. Kaya sa pagpapadala kay Muhammad Say 
kinailangan ang dalawang ito. Kaya walang Islam 
kundi sa pamamagitan ng kaisahan niAllah, at wala 
ring Islam kundi sa pamamagitan ng paniniwala na si 
Muhammad ay sugo ni Allah. Samakatuwid, kung 
ang isang tao ay nag-aayuno sa araw at nagtatayo 
ng pagdarasal sa gabi, at sinasamba niya si allah sa 
lahat na uri ng mga Ibadah, ngunit hindi niya 
pinaniniwalaan si Muhammad pagkatapos na 
ipadala siya ni Allah, ay tunay na siya dahii doon ay 
isang Kafir, datapuwat siya ay mas Kafir pa ayon sa 


205 





Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


lahat na mga maalam. At kung siya ay sumaksi na si 
Muhammad ay sugo ni Allah at naniwala siya sa 
kanya, at ginawa niya ang lahat na bagay, ngunit 
tumatambal siya kay Allah -sinasamba kasama ni 
Allah ang bukod pa sa Kanya na anghel, o propeta, 
o rebulto, o kahoy, o bato, o Jinn, o bituin- ay naging 
Kafir siya na ligaw, kahit pa na sinabi niya: 'tunay na 
si Muhammad ay sugo ni Allah 1 . Kaya dapat na 
paniwalaan silang dalawa; kinakailangan na 
paniwalaan niya ang kaisahan ni Allah at ang taus- 
puso para sa Kanya. 

At kinakailangan din na paniwalaan niya na si 
Muhammad ay sugo ni Allah. Ipinadala siya ni Allah 
sa Thaqalayn -sa tao at sa Jinn-. At ang mga sugo 
na mga nauna ay ipinadadala sa kani-kanilang 
nasyon lamang, ngunit ang propeta noting si 
Muhammad S ay ipinadala ni Allah sa lahat ng tao, 
sa mga arabe at sa hindi arabe, sa mga tao at Jinn, 
sa mga lalaki at mga babae, sa mga mayayaman at 
mga mahihirap, sa mga pinuno at mga 
panamumunuan; lahat sila ay kabilang sa mensahe 
niya S. Kaya sinuman ang tumugon sa paanyayang 
ito na ipinarating niya at nagpasakop rito, at 


206 





Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


naniwala rito ay makapapasok sa Paraiso, at 
sinuman ang magmalaki ay makapapasok sa Apoy. 
Sabi ni Allah: "Kaya ang nakabatay ba sa isang malinaw 
na patunay mula sa Panginoon niya at sinusundan ito ng 
isang sumasaksi mula sa Kanya at kinakatigan ng nauna 
rito na Kasulatan ni Moises, bilang pinuno at awa ay tulad 
ng naunang nabanggit? Ang mga iyon ay 
sumasampalataya rito sa Qur'an. Ang sinumang 
tumangging sumampalataya rito mula sa mga panig, 
ang Apoy ay ipinangakong tutuluyan niya. Kaya huwag 
kang maging nasa isang pagdadaiawang-isip hinggil 
dito. Tunay na ito ay ang katotohanan mula sa Panginoon 
mo, subalit ang higit na marami sa mga tao ay hindi 
sumasampalataya" Surah Hud: 17 

At sinabi niya S: "Sumusumpa ako sa kanya na ang 
buhay ko ay nasa kamay Niya, na walang makaririnig 
hinggil sa akin mula sa Ummah na ito na hudyo o 
kristiyano at pagkatapos ay namatay siya na hindi 
naniwala sa ipinadala sa akinay maliban na siya ay 
kabilang sa mga mananahan sa Apoy." At sinabi niya S: 
"Ang isang propeta noon ay ipinapadala sa kanyang 
nasyon lamang, at ako ay ipinadala sa lahat ng tao." At 
talagang sinabi ni Allah: " Sabihin mo: "O mga tao, 
tunay na ako ay Sugo ni Allah sa inyong lahat, Siya na 
ukol sa Kanya ang paghahari sa mga Langit at Lupa; 


207 





Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC dull JjMoJI £ 


walang Diyos kundi Siya. Nagbibigay-buhay Siya at 
bumabawi Siya ng buhay. Kaya sumampalataya kayo 
kay Allah at sa Sugo Niya, ang Propeta na hindi 
nakababasa't nakasusulat , na sumasampalataya kay 
Allah at sa mga Salita Niya, at sundin ninyo ito nang 
harinawa kayo ay mapatnubayan."" Surah al-A'raf: 158, 
at sinabi Niya: 'At hindi ka Namin ipinadala kundi bilang 
pangkalahatan sa mga tao na tagapaghatid ng 
magandang balita at taga-babaia..." Surah Saba 1 : 28, 
at sinabi Niya: "At hindi ka Namin isinugo kundi bilang 
awa sa mga nilalalang" Surah al-Anbiya 1 : 107 

At pagkatapos ng dalawang pagsasaksi na ito ay 
ipinag-utos Niya ang Salah, kaya ito ang sumunod sa 
dalawang pagsasaksi na ito. At ito rin ay 
pinakadakilang haligi pagkatapos ng dalawang 
pagsasaksi na ito. Kaya sinuman ang pinangalagaan 
niya ito ay pinangalagaan niya ang relihiyon niya, at 
sinuman ang nagpabaya rito ay siya ay isang 
napabayaan. Naiulat sa Musnad ni Imam Ahmad - 
kaawaan siya ni Allah- ayon kay Abdullah bin Amr in 
al-As na ang propeta S isang araw ay 

binanggit niya ang Salah sa mga Sahabah niya: 
"Sinuman ang pangalagaan niya ito ay mapapasa-kanya 
ang liwanag, at patunay, at kaligtasan sa Araw ng 


208 





Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


Pagkabuhay. At sinuman ang hindi ito pinangalagaan ay 
walang para sa kanya na liwanag, at patunay, at 
kaligtasan , at siya ay iipunin sa Araw rig Pagkabuhay 
kasama ni paraon, at ni Haman , at ni Qarun, at ni Ubai bin 
Khalaf." Sinabi ng ilang Imam hinggil rito: 'Tunay na 
iipunin ang sinumang nagpabaya sa Salah kasama 
ng mga pinuno ng mga Kafir na yaon: Si araon, si 
Haman, si Qarun, at si Ubai bin Khalaf, dahil siya ay 
may kahalintulad sa kanila, at ang tao ay 
maibibilang sa mga tulad niya. Sabi ni Allah: "Tipunin 
ninyo ang mga lumabag sa katarungan, ang mga 
kapara nila at ang sinasamba ni/a noon " Surah as- 
Saffat: 22 na ang kahulugan ay mga tulad nila at 
mga katambal nila. 

Kaya sinuman na ang dahilan niya ay kaharian 
hanggang sa mapabayaan niya ang Salah ay 
iipunin siya kasama ni Paraon,dahil si Paraon ay 
dinala siya ng kaharian niya sa pagmamalaki, at 
kinalaban niya si Musa m\ dahil doon, kaya naging 
kabilang siya sa mga talunan na ang hantungan nila 
ay ang Apoy. Sabi ni Allah: "Ang Apoy, idadarang sila 
roon sa umaga at gabi. Sa araw na sasapit ang Oras ng 
Pagpaparusa ay sasabihin sa mga anghel: "Papasukin 
ninyo ang mga kampon ni Paraon sa pinakamatinding 


209 





Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


pagdurusa."" Surah Ghafir: 46, nagpapakupkop po 
tayo kay Allah mula roon. At sinuman na ang dahilan 
niya ay ang trabaho niya o tungkulin upang 
mapabayaan niya ang Salah ay magiging katulad 
siya ni Hannan; ang ministro ni Paraon, kaya iipunin 
siya kasama nito sa Araw ng Pagkabuhay. 
Nagpapakupkop po tayo kay Allah mula roon. At 
sinuman ang iniwan ito dahil sap era at nasa at 
biyaya ay katulad niya si Qarun, na binigyan ni Allah 
ng napakaraming yaman, kaya nagmalaki siya at 
nagmatigas, hanggang sa lunukin siya ng lupa 
kasama na ang bahay niya. Kaya magiging katulad 
niya ito at iipunin siya kasama nito sa Araw ng 
Pagkabuhay sa Apoy. 

At kapag naging abala siya sa pag-iwan ng Salah at 
karapatan ni Allah dahil sa negosyo at hanapbuhay 
para sa makamundong dahilan ay katulad siya ni 
Ubai bin Khalaf -negosyante sa Makkah- kaya iipunin 
siya kasama nito sa Apoy. Hinihiling natin kay Allah 
ang kaligtasan mula sa mga Kafir at sa mga gawain 
nila. 

At ang tinutukoy rito ay na ang Salah ay gawain na 
dakila. At naiulat sa sugo ni Allah S na sinabi niya: 

210 





Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


"Ang ulo ng mga Gawain ay ang Islam, at ang haligi nito 
ay ang Salah, at ang mataas na bahagi nito ay Jihad sa 
landas ni Allah. ", at sinabi pa niya S: "Ang kasunduan sa 
pagitan natin at sa pagitan nila ay ang Salah, kaya 
sinuman ang iniwan ito at talagang nakagawa ng Kufr." 
Inulat ni Imam Ahmad, Abu Dawud, at-Tirmidhi, an- 
Nasai='l, at ibnu Majah. At ayon kay Jabir ^ na ang 
propeta # ay nagsabi: "Ang pagitan ng lalaki sa Shirk at 
Kufr ay ang pag-iwan sa Salah ." 

Kaya ang pag-uutos ay napakadakila at masyadong 
mapanganib, na kapag tingnan natin ang 
kalagayan ng mga tao sa panahon ngayon ay 
masasabi nating; 'walang kapangyarihan at walang 
lakas kundi sa pamamagitan ni Allah. Tunay na 
dumarami na ang mga nagpapabaya sa Salah at 
mga nagpapawalang halaga sa pagsasagawa nito 
sa konggregasyon. Kaya hinihiling natin kay Allah na 
gabayang Niya tayo at ang lahat na muslim. 

Kaya si Allah ay pinalawak Niya ang mga biyaya at 
pinarami Niya ang mga kabutihan, ngunit ang 
angkan ni Adam ay katulad ng sinabi ni Allah: "Aba'y 
hindi! Totoong tunay na ang tao ay talagang 


211 





Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ 


ncgmamalabis , sapagkat nakita niya ang sarili niya na 
nakasasapat na" Surah al-Alaq: 6-7 

Pinalitaw ni Allah ang mga biyaya at pinalawak Niya 
ang mga kabutihan, ngunit sinuklian ito ng mga tao 
ng pagsuway at kawalan ng pananampalataya, 
nagpapakupkop po tayo kay Allah mula roon. Kaya 
ang dapat ay mag-ingat, at iparating ito. At ang 
bawat tao ay iparating niya ito sa mga nakapaligid 
sa kanya, at magsumikap sa pag-iimbita at 
pagpapaalala sa mga nakapaligid sa kanya na 
mga pabaya, at mga tamad, at mga may 
pagkukulang sa Salah, at iba pang karapatan ni 
Allah at karapatan ng mga lingkod Niya, sapagkat 
maaaring dahil doon ay gabayan sila ni Allah. At 
ang Propeta S ay nagsabi: "Kaya iparating ito ng 
nakasaksi nito sa mga lumiban, sapagkat Han na sa 
nagpaparating na mas nakauunawa kaysa sa nakarinig." 

At naging opinyon ng ibang mga maalam na ang 
pag-iwan nito dahil sa kapabayaan kahit pa na hindi 
niya sinalungat ang pagiging Wajib nito, ay 
nakagawa siya ng Kufr na malaki. Ayon ito sa mga 
Ayah at mga Hadith na nabanggit, kahit pa na 
sinabi niya na siya ay naniniwala na ito ay 


212 





Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


obligadong gawin, ngunit iniwan pa rin niya ito dahil 
sa kapabayaan ay nilalaro lang niya ang kautusan 
na ito na Wajib. At tunay na sinuway niya ang 
Panginoon niya nang malaking pagsuway, kaya 
nakagawa siya dahil doon ng Kufr ayon sa tamang 
dalawang opinyon ng mga maalam, dahil 
pangkalahatan ang mga patunay, kabilang na rito 
ang sinabi ng Sugo ni Allah S: “Ang kasunduan sa 
pagitan natin at sa pagitan nila ay ang Salah, kaya 
sinuman ang iniwan ito at talagang nakagawa ng Kufr." 
Hindi niya sinabi na 'sinuman ang sumalungat ang 
pagiging Wajib nito 1 ngunit sinabi niya 'Sinuman ang 
iniwan ito...' kaya ito ay pangkalahatan sa sinumang 
sumalungat at hindi. At ganun din ang sinabi niya S: 
“Ang pagitan ng lalaki sa Shirk at Kufr ay ang pag-iwan sa 
Salah .' 1 At hindi niya sinabi na 'kapag sinalungat ang 
pagiging Wajib nito... 1 

Samakatuwid, ang Sugo S ay ang may 
pinakamalinaw na salita sa mga tao, kaya siya ang 
pinakamakata sa mga tao, at siya rin ang 
pinakamaalam sa mga tao, at tutuusin ay kaya 
niyang sabihin na kapag iniwan ito bilang 
pagsalungat dito o pagsalungat sa pagiging Wajib 
nito; walang makapipigil sa kanya sa pagsabi ng 


213 






Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


salitang ito na malinaw na ang hatol dito, kung ang 
hatol nga rito ay katulad ng sinasabi ng mga yaon. 
Kaya nang sinabi niya bilang pangkalahatan ang 
Kufr nito: "Ang kasunduan sa pogitan natin at sa pagitan 
nila ay ang Salah, kaya sinuman ang iniwan ito at 
talagang nakagawa ng Kufr." Ay patunay ito na ang 
pag-iwan lang at pananadya sa dakilang 
obligasyon na ito ay magiging isang Kafir na 
nakagawa ng malaking Kufr -hinihiling natin ang 
kaligtasan kay Allah- at pagiging Murtad sa Islam. 
Nagpapakupkop tayo kay Allah mula roon. 

At hindi rin ipinahihintulot sa isang babaeng muslim 
na manatili kasama nito -hindi nagsasagawa ng 
Salah- hanggang sa magbalik loob ito kay Allah. At 
talagang sinabi ni Abdullah bin Shaqiq al-Uqayli 
isang Tabi'iy kaawaan siya ni Allah: Ang mga 
Sahabah noon ng Sugo ni Allah S ay wala silang 
nakikitang gawain mula sa mga gawain na ang 
pag-iwan dito ay isang Kufr kundi ang Salah.' 

At binanggit niya na sila ay nagkaisa sa opinyon na 
ang pag-iwan ng Salah ay Kufr. At hindi nila sinabi na 
may kondisyon na pagsuway o pagsalungat sa 
pagiging Wajib nito. Samantalang ang nagsabi na: 


214 






Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


'ito ay hindi Wajib 1 siya ay isang Kafir na malaking Kufr 
ayon sa lahat. Kaya kapag sinabi na: 'tunay na ito ay 
hindi obligado 1 ay talagang nakagawa siya ng Kufr 
ayon sa lahat na maalam, kahit pa na isinagawa 
niya ang Salah kasama ng mga tao. Kaya kapag 
sinuway ang pagiging Wajib ay nagkasundo ang 
lahat sa pagiging Kafir niya. Hinihiling natin kay Allah 
ang kaligtasan. 

At katulad din niyon kung di-naniwala sa pagiging 
obligado ng Zakah, o ng Pag-aayuno sa Ramadhan, 
o kaya'y ang Hajj kapag may kakayanan dito ay 
nakagawa ng Kufr ayon sa lahat ng maalam. 
Hinihiling natin kay Allah ang kaligtasan. 

At katulad din kapag sinabi: Tunay na ang 
pangangalunya ay Halal, o ang alak ay Halal, o ang 
Liwat ay Halal, o ang paglapastangan sa mga 
magulang ay Halal, o ang Riba 1 ay Halal; siya ay 
nakagawa ng Kufr ayon sa Ijma 1 ng lahat na muslim. 
Hinihiling natin kay Allah ang kaligtasan. Sapagkat 
ginawa niyang Halal ang ipinagbawal ni Allah, 
subalit kung ang isang katulad niya ay mangmang 
doon ay obligado na turuan siya, at kapag 
nagmatigas pa na di niya pinaniwalaan ang 
215 






Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


pagiging obligado niyon ay isa siyang Kafir ayon sa 
Ijma 1 na naunang nabanggit. At si Allah ang 
Pinananaligan sa paggabay, at ang pagpapala at 
kapayapaan ay mapasa kay propeta Muhammad 
at sa pamilya niya at sa mga kasamahan niya. 


216 






Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


ANG PAMAMARAAN NG SALAH NG PROPETA 


Ang papuri ay ukol kay Allah, at ang pagpapala at 
kapayapaan ay mapasa Kanyang lingkod at Sugo, 
ang ating Propeta na si Muhammad, at sa pamilya 
niya at sa mga kasamahan niya. Ito ay maikling mga 
salita hinggil sa pagpapaliwanag ng pamamaraan 
ng Salah ng Propeta S. Ninais ko na ipaglingkod ito 
para sa lalaki at babaeng muslim upang 
pagsumikapan ng bawat makababasa nito ang 
pagsunod sa kanya S rito. Ayon ito sa sinabi niya S: 
"Isagawa ninyo ang Salah katulad ng nakikita ninyo 
akong nagsasagawa ng Salah" Inulat ni al-Bukhari, At 
ang paglpapaliwanag nito para sa mambabasa ay 
ang sumusunod: 

1. Ang pagganap sa Wudu 1 ; ito ay ang 
pagsasagawa ng Wudu na katulad ng ipinag- 
utos ni Allah sa kanya bilang pagsasabuhay sa 
sinabi Niya: "O mga sumampalataya, kapag 
tumayo kayo upang isagawa ang pagdarasal ay 
hugasan ninyo ang mga mukha ninyo, ang mga 


217 





Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


kamay ninyo hanggang sa mga siko—haptusin 
ninyo ang mga ulo ninyo —at ang mga paa ninyo 
hanggang sa bukung-bukong." Surah al-Ma'idah: 
6, at sinabi ng Propeta "Hindi tanggap ang 
Salah nang walang kalinisan.", at ang sinabi 
niya S sa gumawa ng Salah na pinasama niya 
ito: "Kapag tumayo ka para sa Salah ay 
ganapin mo ang Wudu 1 ... " 

2. Haharap ang magsasagawa ng Salah sa 
Qiblah at ito ay ang direksiyon ng Ka'bah, kahit 
saan man siya naroon ay iharap niya ang 
buong katawan niya, na nilalayon ng puso 
niya ang pagsagawa ng Salah na nais niyang 
gawin ito man ay obligado o Nafilah na Salah, 
at huwag niyang sabihin sa pamamagitan ng 
dila niya ang layuni, sapagkat ang pagsasabi 
nito sa dila ay hindi isinasabatas dahil sa 
propeta S ay hindi niya binanggit ang Niyyah, 
pati na ang mga kasamahan niya kaawaan 
silang lahat ni Allah. At maglalagay siya ng 
Sutrah na magsasagawa siya ng Salah sa 
harap nito kapag siya ay Imam o mag-isa 
lang. at ang pagharap sa Qiblah ay kondisyon 
ng Salah, maliban sa mga sitwasyon na hindi 


218 





Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


kabilang at iyon ay lantad at malinaw sa mga 
akda ng mga maalam. 

3. Isagawa niya ang Takbiratul Ihram; sasabihin 
niya ang 'Allahu Akbar 1 habang nakatingin siya 
sa lugar na pagtitirapaan niya. 

4. Itataas niya ang mga kamay niya sa tapat ng 
mga balikat o sa ibaba ng mga tainga niya 
habang sinasabi ang Takbir 

5. Ilalagay niya ang dalawang kamay niya sa 
dibdib niya; ang kanang kamay ay sa ibabaw 
ng kaliwang kamay niya, ito ay naiulat na 
matibay mula sa Propeta S. 

6. Sunnah na bigkasin niya ang panalangin sa 
Istiftah at ito ay: Allahumma ba'id bayni wa 
bayna khatayay kama ba'adta baynal 
mashriqi wal maghrib, Allahumma naqqiniy 
min khatayay kama yunaqqa ath-thawbul 
abyadhu minad danas, Allahummagh silniy 
min khatayay bil mat wath-thalji wal barad" at 
kung naisin niya ay bigkasin niya ang kapalit 
niyon: "Subhanaka Allahumma wa bihamdika 
wa tabarakas smuka wa ta'ala jadduka wa la 
ilaha ghayruk". At kahit pa na bigkasin niya 
ang iba pang mga panalangin sa Istiftah na 


219 





Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


matibay na naiulat mula sa Propeta S ay 
walang masama. At ang pinakamainam ay 
gawin niya minsan ay ang isa at minsan 
naman ay ang isa sapagkat ito ay kaganapan 
ng pagsunod. At pagkatapos ay sabihin ang: 
"A'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahir 
rahmanir rahim" at basahin na niya ang Surah 
al-Fatihah ayon sa sinabi niya S: "Walang 
Salah para sa isang hindi niya binasa ang 
Fatihah ng Aklat." At sasabihin niya 
pagkatapos nito ang AMIN 1 na malakas 
kapag sa mga Salah na Jahriyyah.. at 
pagkatapos ay magbasa siya ng madali sa 
kanya ng mula sa Qur'an. 

7. Isagawa niya ang Ruku 1 na sinasabi ang Takbir 
habang itinataas niya ang mga kamay niya sa 
harap ng mga balikat o sa ibaba ng mga 
tainga niya. Itatapat niya ang ulo niya sa 
likuran niya na inilalagay niya ang mga kamay 
niya sa mga tuhod niya na magkahiwalay ang 
paghawak ng mga daliri niya sa tuhod, at 
mapanatag siya sa Ruku 1 habang sinasabi ang 
'Subhana rabbiyal adhim' at ang 
pinakamainam ay ulitin niya ito ng tatlong 


220 






Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


beses o mas marami pa. at mainam din na 
sabihin niya kasama niyon ang 'Subhanaka 
Allahumma Rabbana wa bihamdika, 
Allahummagh firliy'. 

8. langat niya ang ulo niya mula sa Ruku 1 habang 

itinataas din ang mga kamay sa harap ng 
mga balikat o sa ibaba ng mga tainga 
habang sinasabi niya ang 'Sami'allahu liman 
hamidah 1 kapag siya ay Imam o mag-isa lang. 
at sasabihin niya habang siya ay nakatayo 
ang 'Rabbana wa lakal hamdu, hamdan 
kathiran tayyiban mubarakan fihi mil'as 
samawati wa mil'al ardhi, wa mil'a ma shi'ta 
min shay'in ba'd 1 . at kung siya ay Ma'mum ay 
sasabihin niya habang papatayo ang 
'Rabbana wa lakal hamd' hanggang sa huli ng 
nabanggit. At kanais-nais din na ilagay niya 
ang mga kamay niya sa dibdib niya gaya ng 
ginawa niya sa pagtayo niya bago ang Ruku' 
ayon ito sa matibay na naiulat mula sa 
Propeta S mula sa Hadith ni Wa'il bin Hijr at 
Sahl bin Sa'd A! ^j. 

9. Isagawa niya ang Sujud na sasabihin niya ang 
Takbir; ilalapat niya muna ang mga tuhod niya 


221 





Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


sa sahig bago ang mga kamay niya kapag 
madali sa kanya iyon. Ngunit kapag mahirap 
iyon sa kanya ay ilalapat niya muna ang mga 
kamay niya bago ang mga tuhod niya. Ang 
mga daliri ng mga kamay at mga paa niya ay 
nakaharap sa Qiblah; ang mga daliri ng mga 
kamay niya ay magkakadikit. Isagawa niya 
ang Sujud sa pitong bahagi ng katawan niya: 
ang noo kasama na ang ilong, ang dalawang 
kamay, ang dalawang tuhod, at ang mga 
daliri ng mga paa niya. At sasabihin niya: 
Subhana rabbiyal a'la, at uulitin niya ito nang 
tatlong beses o marami pa. at kanais-nais din 
na banggitin niya kasama niyon ang: 
Subhanaka Allahumma rabbana wa 
bihamdika, Allahummagh firliy. At magparami 
siya ng mga panalangin ayon sa sinabi ng 
Propeta S: "At tungkol sa Ruku' ay dakilain 
ninyo rito ang Panginoon, at sa Sujud ay 
magsumikap kayo pananalangin, kaya 
karapat-dapat na tugunin ito para sa inyo." At 
hilingin niya sa Panginoon niya ang mabuti sa 
mundo at sa Huling Araw, pareho ito sa Salah 
na obligado at Nafilah. At ilayo niya ang mga 





Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


braso niya mula sa tagiliran niya, at ang tiyan 
niya mula sa mga hita niya, at ang mga hita 
niya mula sa mga binti niya, at itaas niya ang 
mga braso niya mula sa lupa; ayon ito sa 
sinabi ng Propeta S: "Maging balanse kayo sa 
Sujud, at huwag ilatag ng isa sa inyo ang 
dalawang braso niya sa lupa kagaya ng 
paglatag ng aso." 

lO.langat niya ang ulo niya habang sinasabi ang 
Takbir. At ilatag niya ang kaliwang paa niya at 
umupo siya sa ibabaw nito, at patayuin niya 
ang kanang paa niya, at ipatong niya ang 
mga kamay niya sa tuhod at hita niya at 
sasabihin niya ang: Rabbigh firly warhamniy, 
wahdiniy, warzuqniy, wa'afiniy, wajburniy. At 
maging panatag siya sa pagkakaupo. 

ll.lsagawa niya ang ikalawang Sujud habang 
sinasabi ang Takbir, at gawin niya rito ang 
katulad ng ginawa niya sa unang Sujud. 

12.langat niya ang ulo niya habang sinasabi ang 
Takbir, at umupo siya ng magaang pag-upo 
gaya ng pag-upo sa pagitan ng dalawang 
Sujud, at ang tawag dito ay pag-upo ng 
pamamahinga. Ito ay kanais-nais pero kung di 

223 







niya ito gagawin ay walang masama, at 
walang Dhikr o panalangin dito. At 
pagkatapos ay tumayo na para sa ikalawang 
Rak'ah na nakahawak siya sa mga tuhod niya 
at kung mahirap iyon sa kanya ay tumukod 
siya sa lupa. At pagkatapos ay bigkasin niya 
ang Surah al-Fatihah at anumang madaii sa 
kanya mula sa Qur'an pagkatapos nito. At 
pagkatapos ay gawin niya ang katulad ng 
ginawa niya sa unang Rak'ah. 

13.Kapag ang Salah na isinasagawa ay 
dalawahan lang gaya ng Salah sa Fajr, 
Jumuah, at Eid ay umupo siya pagkatapos ng 
ikalawang Sujud na ang kanang paa niya ay 
nakatukod at nakalatag naman ang kaliwang 
paa niya, ipapatong niya ang kanang kamay 
niya sa kanang hita niya. Ang lahat na daliri 
niya ay nakatiklop maliban sa hintuturo na 
nakaturo. At kung tiklupin niya ang hinliliit at 
ang kalingkingan at pagdikitin niya ang mga 
dulo ng hinlalaki at hinggigitna niya at 
nakaturo ang hintuturo; ito ay mabuti dahii 
ang dalawang nabanggit na paraan ay 
matibay na naiulat sa Propeta S. At ang 






Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


pinakamainam ay na gawin niya minsan ang 
isa at minsan naman ay ang isa. At ipatong 
niya ang kaliwang kamay niya sa ibabaw ng 
kaliwang hita at tuhod niya. At pagkatapos ay 
bigkasin niya ang Tashahud sa pag-upo na ito, 
at ito ay ang: Attahiyatu lillahi was salawatu wat 
tayyibat, assalamu ‘alayka ayyuhan nabiyu wa 
rahmatullahi wa barakatuh, assalamu ‘alayna wa 
‘ala ‘ibadillahis salihin, ash 'hadu alia ilaha iliallah, 
wahdahu la shanka lah, wa ash'hadu anna 
muhammadan ‘abduhu wa rasuluh 52 ' at 
pagkatapos ay bigkasin niya ang: 'Allahumma 
salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad, 
kama sallayta 'ala Ibrahim, wa 'ala ali Ibrahim, 


52 Ang mga pagbati ay ukol kay Allah, at ang mga dasal at 
mga mabubuting gawa.Ang kapayapaan ay sumaiyo, o 
Propeta, at ang awa ni Allah at ang biyaya Niya. Ang 
kapayapaan ay sumaAmin nawa at makamit nawa ng 
matutuwid na mga lingkod ni Allah. Sumasaksi ako na walang 
totoong Diyos kundi si Allah, nag-iisa Siya, wala Siyang 
katambal, at sumasaksi (rin) ako na si Muhammad ay Lingkod 
Niya at Sugo Niya 


225 






Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC dull JjMoJI £ 


innaka hamidum majfd. Alldhumma 53 barik 'ala 
Muhammad, wa 'ala all Muhammad, kama 
barakta 'ala Ibrahim, wa 'ala dll Ibrahim, innaka 
hamidum majid 54 ' At pagkatapos ay 
magpakupkop siya kay Allah mula sa apat; 
sabihin niya ang: Allahumma inni a'udhu bika 
min 'adhabi jahannam, wa min 'adhabil qabri, wa 
min fitnatil mahya wal mamat, wa min fitnatil 
masihid dajjal 55 ' at pagkatapos ay manalangin 
siya ng anumang nais niya na mabuti sa 
mundo at sa Huling Araw. At kung nanalangin 


53 . Naitala rin ang ibang pamamaraan na wala nang 
"Allahumma".Tingnan ang pamamaraan ng salah ng sugo ni 
Allah (sas) ni Shaykh Ibn Baz (r). 

54 . O Allah basbasan mo si Muhammad at ang mag-anak ni 
Muhammad, katulad ng pagbasbas Mo kay Ibrahim at sa mag- 
anak ni Ibrahim, tunay na Ikaw ay Kapuri-puri at Maluwalhati. O 
Allah pagpalain Mo si Muhammad at ang mag-anak ni 
Muhammad gaya ng pagpala Mo kay Ibrahim at sa mag-anak 
ni Ibrahim, tunay na Ikaw ay Kapuri-puri at Maluwalhati. 

55 . O Allah, tunay na ako ay nagpapakupkop sa lyo laban sa 
pagdurusa sa Impiyerno at laban sa pagdurusa sa libingan, 
laban sa tukso ng buhay at kamatayan, at laban sa tukso ng 
Masih ad-Dajjal. 


226 






Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


siya para sa dalawang magulang niya at sa 
iba pa na mga muslim ay walang masama 
kahit pa na ang Salah na isinasagawa niya ay 
obligado o Nafilah, sapagkat ang sinabi ng 
Sugo ni Allah ay pangkalahatan sa Hadith ni 
Ibn Mas'ud & noong tinuruan siya ng 
Tashahud: "At pagkatapos ay mamiii ng 
panalangin na nais niya." At sa ibang salita ay: 
"at pagkatapos ay mamiii ng hiling na 
anumang nais niya." At ito ay pangkalahatan 
sa lahat na magbibigay ng mabuti sa isang 
lingkod dito sa mundo at sa Huling Araw. At 
pagkatapos ay isagawa niya ang Taslim sa 
kanan at kaliwa niya habang sinasabi ang: 
Assalamu alaykum wa rahmatullah, Assalamu 
alaykum wa rahmatullah 1 . 

14. At kapag ang Salah ay tatluhan katulad ng 
Maghrib, o apatan katulad ng Dhuhr, Asr, at 
Isha 1 ay bigkasin niya ang Tashahud na 
nabanggit kanina kasama na ang Salawat sa 
Sugo ni Allah. At pagkatapos ay tumayo siya 
habang nakatukod ang tuhod niya at 
nakataas ang mga kamay niya sa harap ng 
mga balikat na sinasabi ang: Allahu Akbar 1 at 


227 








Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


ilalagya niya ang mga kamay niya sa dibdib 
niya gaya ng naunang nabanggit. At bigkasin 
niya ang Surah al-Fatihah lamang. At kapag 
nagbasa siya ng dagdag pagkatapos ng 
Surah al-Fatihah sa ikatlong Rak'ah at ika-apat 
sa Salah na Dhuhr at Asr minsan ay walang 
masama dahil matibay na naiulat iyon sa 
propeta S mula sa Hadith ni Abu Sa'id At 
kapag hindi niya binanggit ang Salawat sa 
Propeta S sa unang Tashahud ay walang 
masama sapagkat ito ay kanais-nais lang at 
hindi obligado. At sa Maghrib ay gawin niya 
ang Tashahud sa ikatlong Rak'ah, at sa Dhuhr 
at Asr at sa Isha 1 naman ay sa ika-apat na 
Rak'ah katulad ng naunang nabanggit sa 
Dalawahang Rak'ah na Salah. At pagkatapos 
ay isagawa niya ang Taslim sa kanan at 
pagkatapos ay sa kaliwa niya. At pagkatapos 
ay abnggitin niya ang Istighfar nang tatlong ulit 
at pagkatapos ay sasabihin niya ang: 
'Allahumma antas salami...' at pagkatapos ay 
banggitin niya ang 'Subhanallah' nang 
tatlumput tatlong ulit, at ang 'Alhamdulillah' 
nang ganun din, at ang 'Allahu Akbar' ng 





Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


katulad din niyon, at sasabihin bilang 
kaganapan ng isandaan: 'La ilaha illallah..At 
banggitin niya ang 'Ayatul Kursiy 1 , at ang Surah 
al-lkhlas, at Surah al-Falaq, at ang Surah an- 
Nas salahat ng Salah. At kanais-nais na ulitin 
niya ang tatlong mga Surah na ito nang 
tatlong ulit sa Salah sa Fajr at Maghrib ayon sa 
naiulat na Hadith mula sa Propeta S. At ang 
lahat na Dhikr na ito ay Sunnah at hindi 
obligado. 


At isinasabatas sa lalaki at babaeng muslim na 
magsagawa ng Salah bago sa Dhuhr na apat na 
Rak'ah, at pagkatapos nito ay dalawang Rak'ah. At 
pagkatapos ng Maghrib ay dalawang Rak'ah. At 
pagkatapos ng Isha' ay dalawang Rak'ah. At bago 
ang Salah sa Fajr ay dalawang Rak'ah. Ang kabuuan 
niyon ay labindalawang Rak'ah, at ang mga Rak'ah 
na ito ay tinatawag na ar-Rawatib, sapagkat ang 
Sugo ni Allah # noon ay pinangangalagaan niya ito 
kapag wala siya sa paglalakbay. Samantalang 
kapag siya ay manlalakbay ay iniiwan niya ito 
maliban sa Sunnah sa Fajr at ang Salatui Witr, 


229 





Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


sapagkat pinangangalagaan niya ang dalawang ito 
sa paglalakbay man o hindi. At ang pinakamainam 
ay na isagawa ang mga Rawatib na ito at ang Witr 
sa loob ng bahay, subalit kung isagawa niya ito sa 
Masjid ay walang masama, ayon sa sinabi ng 
Propeta S: "Ang pinakamainam na Salah ay ang 
Salah ng tao sa loob ng bahay niya maliban sa 
obligado." At ang pangangalaga sa mga Rak'ah na 
ito ay kabilang sa mga dahilan ng pagpasok sa 
Paraiso ayon sa sinabi ng Propeta S: "Sinuman ang 
magsagawa ng Salah na labindalawang Rak'ah sa 
araw at sa gabi bilang boluntaryo, ay patatayuan 
siya ni Allah ng bahay sa loob ng Paraiso." Inulat ni 
Muslim. At kapag nagsagawa naman ng apat na 
Rak'ah na Salah bago ang Salah sa Asr, at dalawang 
ak'ah bago ang Maghrib, at dalawa naman bago 
ang Salah sa Isha' ay mainam din, sapagkat tamang 
naiulat mula sa Propeta S na nagpapatunay roon. 
At kung nagsagawa naman ng apat na Rak'ah 
pagkatapos ng Dhuhr at apat pagkatapos nito ay 
mainam din ayon sa sinabi ng Propeta S: "Sinuman 
ang pinangalagaan niya ang apat na Rak'ah bago 
ang Dhuhr at apat pagkatapos nito ay ipagbabawal 
ni Allah sa kanya ang Apoy." Inulat ni Imam Ahmad, 


230 





Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


at ng Ahlus Sunnan na ang Isnad ay Sahih ayon kay 
Ummu Habibah . At ang kahulugan niyon 

ay magdagdag siya mula sa mga Sunnah na 
Ratibah na dalawang Rak'ah pagkatapos ng Dhuhr 
dahil ang Sunnah na Ratibah ay apat bago ang 
Dhuhr at dalawa pagkatapos nito. Kaya kapag 
nagdagdag siya ng dalawa pagkatapos niyon ay 
matatamo niya ang nabanggit sa Hadith ni Ummu 
Habibah ^ ^ . At si Allah ang Pinanaligan sa 

gabay, at ang pagpapala at kapayapaan ay 
mapasa propeta natin na si Muhammad bin 
Abdullah, at sa pamilya niya at sa mga kasamahan 
niya, at mga taga-sunod niya sa kabutihan 
hanggang sa Araw ng Paglilitis. 


231 








PAMAMARAAN NG SALAH NG MAY 
KARAMDAMAN 


Naging Ijma 1 ng mga Maalam na ang sinuman ang 
walang kakayanang itayo ang Salah ay gawin niya 
ito na nakaupo. At kapag hindi kaya ang Salah na 
nakaupo ay isagawa niya ang Salah sa tagiliran niya 
habang nakaharap sa Qiblah ang mukha niya. At 
ang kanais-nais ay sa kanang tagiliran niya. At 
kapag hindi niya kaya ang Salah sa tagiliran niya ay 
isagawa niya ito na nakahiga ayon sa sinabi ng 
Propeta S kay Imran binHusayn "Isagawa mo ang 
Salah na nakatayo, at kapag di mo kaya ay 
nakaupo, at kapag di mo kaya ay sa tagiliran." Inulat 
ni al-Bukhari at idinagdag ni an-Nasai: "at kapag di 
mo kaya ay nakahiga." At sinuman ang may 
kakayanan sa pagtayo ngunit walang kakayanang 
isagawa ang Ruku 1 o Sujud, ay obligado parin siyang 
tumayo. Isagawa niya ang Salah na nakatayo, at 
bahagyang ibaba lang niya ang ulo niya kapag 
isagawa na ang Ruku 1 , at pagkatapos ay umupo siya 
at bahagyang ibaba niya ang ulo para sa Sujud. 






Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


Ayon sa sinabi ni Allah: "Magsitayo kayo para kay Allah 
na mga masunurin (tahimik)" Surah al-Baqarah: 238, at 
ayon din sa sinabi niya S: "Isagawa mo ang Salah 
nang nakatayo..." at dahil narin sa pangkalahatang 
sinabi ni Allah: “Kaya matakot kayo kay Allah sa 
anumang makakayanan ninyo." Surah at-Taghabun: 16. 
At kung ang sakit ay sa mata niya at sinabi ng mga 
dalubhasa sa medesina: 'Kung isagawa mo ang 
Salah na nakahiga ay mapadali ang kalunasan mo, 
at kung hindi ay mahirap 1 ay isagawa niya ang Salah 
na nakahiga. At sinuman ang walang kakayanang 
isagawa ang Ruku 1 at Sujud ay ibaba lang niya ng 
bahagya ang ulo niya, at gawin niyang mas 
mababa ang Sujud niya kaysa sa Ruku 1 . At kung 
walang kakayanan sa Sujud lang ay isagawa niya 
ang Ruku at ibaba lang ng bahagya ang ulo para sa 
Sujud. At kung hindi niya kayang ibaba ang likod 
niya ay ibaba nalang niya nang bahagya ang leeg 
niya, at kapag ang likod niya ay nakabaluktot na 
parang siya ay naka-Ruku 1 ay kapag ninais na niyang 
isagawa ang Ruku ay bumaluktot nalang siya ng 
bahagya. At ilapit niya ang mukha niya sa lupa sa 
Sujud na mas mababa kaysa sa Ruku 1 sa abot ng 
makakaya niya. At kung hindi niya kayang kahit na 


233 





Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


bahagyang pagbaba ng ulo niya ay sapat nalang 
sa kanya ang intensiyon lang kasama ng 
pagsasalita. At hindi siya maipagpapaumanhin sa 
pag-iwan ng Salah hanggat ang pag-iisip niya ay 
matatag pa sa anumang kalagayan naroon siya, 
ayon sa mga naunang patunay. At kapag 
nakayanan na ng maysakit ang hindi niya kaya 
habang nagsasagawa siya ng Salah ay gawin na 
niya ito, at ipagpatuloy niya ang Salah. At kapag 
nakatulugan ng maysakit ang Salah o nakalimutan 
niya ito ay isagawa niya agad ito kapag nagising 
siya o naalala na niya ito. At hindi ipinahihintulot sa 
kanya na iwan ito sa oras nito ayon sa sinabi niya S: 
"Sinuman ang nakatulugan niya ang Salah o 
nakalimutan ito, ay isagawa niya ito kapag naalala 
na niya, walang kabayaran para rito kundi iyon 
lang." at binanggit niya S ang sinabi ni Allah: "At itayo 
mo ang Salah bilang pag-alala sa Akin. " Surah TAHA: 14. 
At hindi maaari na iwan ang Salah sa anumang 
sitwasyon. Datapuwat inuubliga ang Mukallaf 56 na 
bantayan niya ang Salah sa mga araw na may 


56 Mukallaf: ang inubliga na isagawa ang mga gawaing ipinag- 
uutos sa Islam. 


234 






Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


karamdaman siya nang mas marami pa kaysa sa 
mga araw na wala siyang karamdaman dito. Kaya 
hindi maaari sa kanya na iwanan ang mga 
obligadong Salah hanggang sa lumampas na ang 
oras nito kahit pa na siya ay maysakit hanggat ang 
isipan niya ay matatag pa, subalit gawin niya ito sa 
oras nito sa abot ng kakayanan niya. Kaya kapag 
iniwan niya ito nang sadya habang matatag ang 
isipan niya at alam niya ang hatol ng Shari'ah dito na 
kaya niya itong gawin kahit lang ang bahagyang 
pagbaba ng ulo niya; ang opinyon ng marami sa 
mga maalam ay nakagawa siya ng Kufr doon, ayon 
sa sinabi ng Propeta B: ", Ang kasunduan sa pagitan 
natin at sa pagitan nila ay ang Salah, kaya sinuman ang 
iniwan ito at talagang nakagawa ng Kufr. " At sinabi niya 
B: "Ang ulo ng pag-uutos ay ang Islam, at ang haligi nito 
ay ang Salah, at ang mataas na bahagi nito ay ang 
Jihad sa landas ni Allah". At kung mahirap sa kanya 
ang paggawa ng bawat Salah sa mga oras nito ay 
maaari niyang pagsamahin ang Dhuhr at Asr, at ang 
Maghrib at Isha 1 na pinagsama na Taqdim o Ta khir, 
anuman ang mas madali sa kanya. Kung nais niya ay 
isagawa niya ang Asr pagkatapos ng Dhuhr, at kung 
nais naman niya ay ipahuli niya ang Dhuhr sa oras ng 


235 





Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


Asr. At kung nais niya ay pagsamahin niya sa oras ng 
Maghrib ang Isha 1 , at kung nais naman niya ay 
ipahuli niya ang Maghrib sa oras ng Isha 1 . At tungkol 
sa Fajr naman ay hindi maaaring pagsamahin sa 
Salah na una o huli sa kanya, sapagkat ang oras nito 
ay hiwalay sa mga oras ng Salah na una rito o sa 
Salah na pagkatapos nito. At ito ang mga may 
kinalaman sa kalagayan ng maysakit sa kanyang 
Taharah at Salah. 

At hinihiling ko kay Allah na gamutin Niya ang 
karamdaman ng mga muslim, at na burahin Niya 
ang kasalanan nila, at na biyayaan Niya tayong 
lahat ng kalusugan at kaligtasan sa mundo at sa 
Huling Araw, tunay na Siya ay Mabait at 
Mapagbigay. At ang pagpapala at kapayapaan ay 
mapasa ating propeta na si Muhammad, at sa 
pamilya niya at sa mga kasamahan niya. 


236 





Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


KAHIGTAN NG PAG-AAYUNO SA RAMADHAN, AT 
ANG QIYAMUL-LAYL KALAKIP ANG 
PAGPAPALIWANAG SA MGA MAHAHALAGANG 
BATAS NA LINGID SA KAALAMAN NG IILANG TAO 


Mula kay Abdul Aziz bin Baz para sa lahat na muslirn, 
naway ipalandas ni Allah sa akin at sa kanila ang 
landas ng pananampalataya. At na gabayan Niya 
ako at sila sa pag-unawa sa Sunnah at sa Qur'an. 
AMIN. 

Assalamu Alaykum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh. 

Ito ay maikilng payo na may kinalaman sa kahigtan 
ng Salah sa buwan ng Ramadhan at ang Qiyamul- 
layl dito, at ang kahigtan ng pag-uunahan sa mga 
gawaing mabuti rito, kalakip ang pagpapaliwanag 
sa mga mahahalagang batas na lingid sa 
kaalaman ng iilang tao. Naiulat ayon sa sugo ni Allah 
S na binabati niya ang mga kasamahan niya sa 
pagdating ng buwan ng Ramadhan at ibinabalita 
niya sa kanila na ito ay buwan na binubuksan dito 
ang mga pinto ng awa, at mga pinto ng Paraiso, at 


237 





Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


isinasara rito ang mga pinto ng Impyerno, at itinatali 
ang mga demonyo, at sinasabi niya S: "Kapag 
sumapit na ang unang gabi ng Ramadan ay 
nabubuksan ang mga pinto ng Paraiso; kaya walang 
naisasarang pinto nito. At naisasara ang mga pinto 
ng Impyerno, at walang nabubuksan na pito mula 
rito. At nakatrangka ang mga demonyo. At 
mananawagan ang taga-panawagan ng 'O taong 
nais ng mabuti, humarap ka, at o taong nais ng 
masama, tumigil ka. At para kay Allah ay may mga 
lalaya mula sa Impyerno, at ito ay sa bawat gabi." 

At sinasabi niya H: "Dumating sa inyo ang buwan ng 
Ramadan, buwan ng biyaya. Kayo ay pagmamasdan ni 
Allah, kaya ibababa Niya ang awa, at buburahin Niya 
ang mga kasalanan, at tutugunin Niya ang mga 
panalangin. Tumitingin si Allah sa pag-uunahan ninyo rito 
kaya pupurihin Niya kayo sa mga anghel Niya. Kaya 
ipakita ninyo kay Allah ang mabuti sapagkat tunay na 
ang malas ay ang taong napagkaitan dito ng awa ni 
Allah .' 1 At sinasabi niya S: "Sinuman ang nag-ayuno sa 
Ramadan, nang may pananampalataya at 
paghahangad ng gantimpala ay napatawad na para sa 
kanya ang anumang naunang kasalanan niya. At 
sinuman ang itinayo ang layiatul Qadr nang may 


238 





Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


pananampalataya at paghahangad ng gantimpala ay 
napatawad na para sa kanya ang anumang naunang 
kasalanan niya." 

At sinasabi niya S: "Sinasabi ni Allah; Ang lahat na 
Gawain ng anak ni Adan ay para sa kanya; ang isang 
mabuti ay katumbas ng sampu na tulad nito hanggang 
sa pitundaang ulit, maliban sa pag-aayuno, sapagkat ito 
ay para sa Akin, at Ako ang gagantimpala rito. Iniwan 
niya ang nasa niya at ang pagkain at inumin niya para sa 
Akin. Para sa nag-aayuno ay dalawang kasiyahan; 
kasiyahan kapag isagawa na niya ang Iftar, at ang 
kasiyahan kapag kakaharapin na niya ang Panginoon 
niya. At ang amoy ng hininga ng nag-aayuno ay mas 
mabango kay Allah kaysa sa amoy ng pabango ." At ang 
mga Hadith hinggii sa kahigtan ng pag-aayuno at 
pagtatayo sag bi ng Ramadan ay napaka-rami. 

Kaya nararapat sa isang mananampalataya na 
samantalahin niya ang pagkakataon na ito; at ito ay 
ang pagbibigay sa kanya ni Allah ng pagkakataon 
ng maabutan ang buwan ng Ramadan at 
magmamadali siya sa mga pagsunod, at mag-iingat 
siya mula sa mga masama. At magsisikap sa 
pagpapatupad ng anumang ipinag-utos ni Allah sa 
kanya lalo na ang Limang obligadong Salah, 


239 






Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC dull JjMoJI £ 


sapagkat ito ay haligi ng Islam, at ito ay pinakadakila 
na ipinag-utos pagkatapos ng Shahadatayn. Kaya 
ang obligadong gawin ng bawat muslim ay ang 
pangangalaga rito at na isagawa ito sa oras nito 
nang may hinahon at taimtim. At kabilang sa 
pinakamahalagang obligadong gawin rito para sa 
mga lalaki ay ang pagsasagawa nito sa 
konggregasyon sa mga Masjid na ipinahintulot ni 
Allah na itaas ang Pangalan Niya at alalahanin rito 
ang Pangalan Niya, gaya ng sinabi Niya: "Panatilihin 
ninyo ang pagdarasal, ibigay ninyo ang zakah at 
yumukod kayo kasama ng mga yumuyukod" Surah al- 
Baqarah: 43, at sinabi Niya: "Pangalagaan ninyo ang 
mga dasal lalo na ang kalagitnaang dasal. Magsitayo 
kayo kay Allah na mga masunurin," Surah al-Baqarah: 
238, at sinabi pa Niya: "Nagtagumpay nga ang mga 
sumasampalataya, na sa pagdarasal nila ay taimtim" 
Surah al-Mu'minun: 1-2 hanggang sa sinabi Niya: "Sila 
na pinangangalagaan nila ang Salah nila. Sila yaong 
mga tagapagmana. Na mamanahin nila ang Firdaws, na 
sila rito ay mananatili magpakailanman" Surah al- 
Mu'minun: 9-11 

At sinabi ng Propeta S: "Ang kasunduan sa pagitan 
natin at sa pagitan nila ay ang Salah, kaya sinuman ang 


240 





Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


iniwan ito at talagang nakagawa ng Kufr." Inulat Imam 
Ahmad. 

At ang pinakamahalagang ipinag-utos pagkatapos 
ng Salah ay ang Zakah, gaya ng sinabi ni Allah: "Hindi 
sila inutusan kundi na sambahin nila si Allah bilang mga 
nag-aalay ng kawagasan sa Kanya sa pagtalima , bilang 
mga makatotoo; na panatilihin nila ang dasal at na 
ibigay nila ang zakah. lyan ay ang Relihiyon ng 
kapaniwalaang matuwid." Surah al-Bayyinah: 5, at 
sinabi Niya: "Pangalagaan ninyo ang pagdarasal, 
magbigay kayo ng zakah at tumalima kayo sa Sugo nang 
harinawa kayo ay kaawaan" Surah an-Nur: 56. At tunay 
na patunay ang Aklat ni Allah, at ang Sunnah ng 
Sugo Niya na ang sinumang hindi ibigay ang Zakah 
ng kayamanan niya ay parurusahan siya sa 
pamamagitan nito sa Araw ng Pagkabuhay. 

At ang mahahalagang mga bagay pagkatapos ng 
Salah at Zakah ay ang pag-aayuno sa Ramadan; at 
ito ay kabilang sa mga haligi ng Islam na nabanggit 
sa sinabi ng Propeta S: "Itinayo ang Islam sa lima: 
ang pagsaksi na walang Diyos kundi si Allah at si 
Muhammad ay sugo ni Allah, at ang pagtatayo ng 
salah, at ang pagbigay ng Zakah, at ang pag- 


241 





Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ 


aayuno sa Ramadhan, at ang pagsasagawa ng 
Ha}}." Inulat nina al-Bukhari at Muslim. At obligado sa 
isang muslim na pangalagaan niya ang ayuno at 
Salah niya mula sa anumang ipinagbawal ni Allah sa 
kanya na mga salita at mga gawa, dahil ang 
hangad sa pag-aayuno ay ang pagsunod kay Allah, 
at pagdakila sa kabanalan Niya, at pagsisikap ng 
sarili sa pagsalungat sa pithaya nito tungo sa 
pagsunod sa Panginoon nito, at ang pagsasanay sa 
pagtitiis sa anumang ipinagbawal ni Allah. At hindi 
hangad dito ay ang pag-iwan lamang sa pagkain, 
inumin, at lahat na pagkain. Kaya naman naiulat 
ayon sa propeta 3 na sinabi niya: "Ang ayuno ay 
panangga, kaya kapag sa araw na nag-aayuno ang isa 
sa inyo ay huwag makipagtalik sa asawa at huwag 
manggulo. Kaya kapag nilait siya ng isa o inaway siya ay 
sabihin niya 'Tunay na ako ay nag-aayuno'" 

At naiulat ayon sa kanya 3 : "Sinuman na hindi niya 
iniwan ang pananalita nang walang kabuluhan at 
paggawa nito, at ang kamang-mangan, ay walang 
kailangan si Allah na iwan Niya ang pagkain nito at 
inumin nito." Inulat ni al-Bukhari. 


242 





Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


Kaya nalalaman sa pamamagitan ng mga salitang 
ito at sa iba pa na ang obligado sa isang nag- 
aayuno ay mag-ingat sa bawat ipinagbawal ni Allah 
sa kanya, at pangangalaga sa bawat ipinag-utos ni 
Allah sa kanya. Kaya sa pamamagitan niyon ay 
hinahangad para sa kanya ang kapatawaran, 
paglaya mula sa Impyerno, at pagtanggap sa 
ayuno at Qiyam niya. 


At may mga bagay na maaaring lingid sa kaalaman 
ng ilan: 

Kabilang ang: Na obligado sa isang muslim na 
mag-ayuno nang may pananampalataya at 
paghahangad ng gantimpala at hindi ang 
pagpapakitang-tao, pagpaparinig, at ni hindi ang 
pagsunod lamang sa mga tao o paggaya sa isang 
bayan. Datapuwat ang dapat ay ang magdadala 
sa kanya sa pag-aayuno niya ay ang 
pananampalataya niya na si Allah ay ipinag-utos 
Niya ito sa kanya, at ang paghahangad niya ng 
gantimpala sa Panginoon niya roon. At ganoon din 
ang Qiyam sa Ramadan; dapat na gawin ito ng 


243 





Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


muslim nang may pananampalataya at 
paghahangad ng gantimpala, at hindi dahil sa 
ibang dahilan. Kaya naman dahil dito ay sinabi ng 
propeta #: "Sinuman ang nag-ayuno sa Ramadan, nang 
may pananampalataya at paghahangad ng gantimpala 
ay napatawad na para sa kanya ang anumang naunang 
kasalanan niya. At sinuman ang itinayo ang laylatul Qadr 
nang may pananampalataya at paghahangad ng 
gantimpala ay napatawad na para sa kanya ang 
anumang naunang kasalanan niya." 

At kabilang sa mga bagay na maaaring lingid sa 
kaalaman ng mga tao ang hatol nito ay: ang 
anumang nagyayari sa nag-aayunogaya ng 
operasyon, balinguyngoy, pagsuka, o pagpasok ng 
tubig o gas sa lalamunan niya nang wala siyang 
kagustuhan dito. Ang lahat na bagay na ito ay hindi 
nakasisira ng pag-aayuno, subalit sinuman ang 
sinadya ang pagsuka ay nasira ang ayuno niya ayon 
sa sinabi ng propeta 3: "Sinuman ang itinulak siya ng 
pagsusuka ay wala siyang babayaran. At sinumang 
sinadya niya ang pagsuka ay magbabayad siya." Inulat 
ni Imam Ahmad. 


244 





Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


At kabilang sa mga bagya na hindi nakasisira ng 
ayuno ay: pagkuha ng dugo, pagpapa-iniksiyon na 
hindi ito pamalit sa pagkain. Ngunit ang 
pagpapaliban nito sa gabi ay mainam at mas ligtas 
kapag madali iyon, ayon sa sinabi ng Sugo ni Allah 
S: "Iwon mo ang anumang magpapalito sa iyo so bagay 
na hindi magpapalito sa iyo." At sinabi niya S: "Sinuman 
ang iniwan niya ang nakalilito ay talagang naligtas siya 
para sa relihiyon at karangalan niya." 

At kabilang sa mga bagay na hindi lingid ang hatol 
nito sa mga tao ay: kawalan ng kapanatagan sa 
Salah; ito man ay obligado o Nafilah na Salah. At 
tunay na patunay na ilang Hadith na ang 
kapanatagan sa Salah ay kabilang sa haligi ng Salah 
na hindi tama ang Salah kapag nawala ito. Ito ay 
ang katatagan sa Salah at kataimtiman dito at hindi 
pagmamadali hanggang sa maibalik ang bawat 
bahagi ng katawan sa pinagmulan nito. At marami 
sa mga tao na nagsasagawa ng Salah sa Tarawih na 
hindi niya ito maintindihan at wala siyang 
kapanatagan dito, ngunit minamadali niya ito. At 
ang Salah sa ganitong paraan ay sira, at ang 


245 





Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


gumawa nito ay nagkakasala at walang 
gantimpala. 

At kabilang sa mga bagay na maaaring lingid sa 
mga tao ay: ang pag-aakala ng iba na ang Tarawih 
ay hindi maaaring bawasan mula sa 20 Rak'ah. At 
inakal ng iba na hind rin maaaring dagdagan ng 
higit sa 11 Rak'ah o 13 Rak'ah. At lahat na ito ay pag- 
aakala na wala sa tama; ito ay mali at salungat sa 
mga patunay. At tunay na patunay ang mga Hadith 
ayon sa Sugo ni Allah S na ang Salah sa gabi ay 
malawak ito at walang hangganan at hindi 
pwedeng salungatin ito. Subalit naiulat mula sa 
kanya S na isinasagawa niya ang Salah sa gabi 
nang 11 Rak'ah, at marahil ay 13 Rak'ah, at marahil 
ay mas mababa rito sa Ramadan at sa iba pa. 

At nang tanungin siya S hinggil sa Salah sa gabi ay 
sinabi niya: "Ito ay dala-dalawahan na Rak'ah, kaya 
kapag nangamba ang isa sa inyo na sumapit na ang 
Fajr ay isagawa niya ang isang Rak'ah na Witr para 
sa kanya sa isinagawa niyang Salah." Inulat nina al- 
Bukhari at Muslim. 


246 





Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


At walang hangganan na limitasyon ng mga Rak'ah 
sa Ramadan at sa iba pa. kaya naman nagsagawa 
ang mga Sahabah sa panahon ni Umar ^ sa ibang 
pagkakataon ng 23 na Rak'ah, at sa iba pa ay 11 
Rak'ah. Ang lahat na ito ay naiulat kay umar at sa 
mga Sahabah sa panahon niya. At ang ilan sa mga 
Salat noon ay nagsasagawa sila ng Salah sa 
Ramadan ng 36 na Rak'ah at isinagawa nila ang Witr 
sa tatlo, at ang iba sa kanila ay 41 na Rak'ah. Ito ay 
binaggit ni Shaykhul Islam Ibnu Taymiyyah -kaawaan 
siya ni Allah- at iba pa na maalam. At binaggit din 
niya na ang bagay rito ay malawak, at binaggit din 
niya na ang pinakamainam sa nagpapahaba sa 
Qira'ah, Ruku', at Sujud ay bawasan ang bilang ng 
Rak'ah, at sinumang ang nagpagaan sa Qira'ah, 
Ruku', at Sujud ay dagdagan niya ang bilang ng 
Rak'ah. Ito ang kahulugan ng sinabi niya -kaawaan 
siya ni Allah. 

At sinuman ang magmasid sa Sunnah niya S ay 
malalaman niya na ang pinakamainam sa lahat ng 
ito ay ang 11 Rak'ah o 13 Rak'ah sa Ramadan o sa 
hindi. Sapagkat ito ang sumasang-ayon sa Gawain 
ng Sugo ni Allah S sa maraming sitwasyon niya. At 


247 





Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


dahil ito ay pagpapagaan sa mga ngsasagawa ng 
Salah at pinakamalapit sa kataimtiman at 
kapanatagan. At sinuman ang dumagdag ay 
walang masama at walang masama rito gaya ng 
naunang nasabi. 

At ang pinakamainam sa sinumang nagsagawa ng 
Salah kasama ng Imam sa Qiyamul layl sa Ramdan 
ay huwag siyang lumisan kundi sa paglisan din ng 
Imam, ayon ito sa sinabi ng propeta S: "Tunay na ang 
isang lalaki kapag nagsagawa ng Qiyam kasama ng 
Imam hanggang sa lumisan na ito ay isusulat ni Allah para 
sa kanya ang buong Qiyamul Layl . 11 

At isinasabatas sa lahat na muslim na magsumikap 
sa lahat na uri ng pagsamba sa marangal na 
buwang ito, gaya ng Salah na Nafilah, pagbabasa 
ng Marangal na Qur'an nang may pag-iintindi, at 
pagpaparami ng Tasbih, Tahlil, Tahmid, at Takbir, at 
paghingi ng patawad, at mga panalangin na ayon 
sa batas, at ang pag-uutos ng mabuti at 
pagbabawal ng masama, at ang pag-iimbita tungo 
kay Allah, at pagpapahalaga sa mga mahihirap at 
dukha, at pagsisikap sa paglingkod sa mga 
magulang, at magandang ugnayan sa mga kamg- 






Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


anak, at pagbigay sa kapitbahay, at pagdalaw sa 
maysakit, at iba pa sa mga nabanggit na uri ng 
mabuting Gawain. Ayon sa sinabi niya 3: "Tumitingin si 
Allah sa pag-uunahan ninyo rito kaya pupurihin Niya kayo 
sa mga anghel Niya. Kaya ipakita ninyo kay Allah ang 
mabuti sapagkat tunay na ang malas ay ang taong 
napagkaitan dito ng awa ni Allah." At naiulat rin na 
ayon sa kanya 3: "Sinuman ang magpapalapit dito ng 
isang uri mula sa mga uri ng mabuti ay katulad ng isang 
isinagawa ang obligadong gawin. At sinuman ang 
nagsagawa ng isang obligadong gawin ay katulad ng 
isang gumawa ng pitumpung obligadong gawin." At 
ayon din sa sinabi niya 3: " Ang isang Umrah sa 
Ramadan ay katumbas ng Hajj. O sinabi niya: Hajj na 
kasama ako. " Inulat nina al-Bukhari at Muslim. 

At ang mga Hadith at mga ulat na patunay sa 
pagsasabatas ng pag-uunahan sa mga uri ng 
mabuting Gawain sa marangai na buwang ito ay 
napaka-rami. 

At si Allah ang hinihingan upang patnubayan tayo at 
ang lahat na muslim sa bawat ikinalulugod Niya, at 
na tanggapin Niya ang ayuno at Qiyam natin, at na 
painamin Niya ang kalagayan natin, at na 


249 





Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


pangalagaan Niya tayong lahat mula sa kaligawan 
ng mga Fitnah. Gaya rin ng paghiling natin sa Kanya 
na painamin Niya ang mga pinuno ng mga muslirn, 
at na pag-isahin Niya ang mga salita nila sa 
katotohanan, tunay na Siya ang Sinasandalan doon 
at May kakayahan doon. 

Assalamu Alaykum Warahmatullahi Wa Barakatuh. 


250 





Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


MGA PILING KAALAMAN HINGGIL SA HAJJ AT 
UMRAH 


Kabanata: ang Manasik 

1- Ang Hajj at ang Umrah ay Wajib sa bawat 
muslim na malaya, Mukallaf kasama ang 
kakayahan; isang beses sa tanang buhay. 

2- Ang Hajj ay Wajib na minamadali kapag may 
kakayahan; ito ang tama sa dalawang 
opinyon ng mga maalam. 

3- Wajib ang Hajj sa may utang; na kayang 
isagawa ang Hajj at bayaran ang utang. 

4- Ang pinakamainam ay huwag iaasa ang 
pagsagawa ng Hajj. 

5- Hindi tama ang isasagawang Hajj ng umiiwan 
sa Salah, at ganoon din ang nagsasagawa ng 
Salah at iniiwan din ito. Ayon sa sinabi ng Sugo 
ni Allah S: "Ang kasunduan sa pagitan natin at sa 


251 





Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


pagitan nila ay ang Salah, kaya sinuman ang 
iniwan ito at talagang nakagawa ng Kufr. " Inulat ni 
Imam Ahmad, Abu Dawud, at-Tirmidhi, an- 
Nasai='l, at ibnu Majah. At ang sinabi niya S: 
"Ang pagitan ng lalaki sa Shirk at Kufr ay ang pag- 
iwan sa Salah. " Inulat ni Muslim. 

6- Sinuman ang magsagawa ng Hajj mula sa 
pera na Haram ay tama ang Hajj, sapagkat 
ang lahat na Gawain sa Hajj ay Gawain ng 
katawan. Subalit dapat siyang magbalik-loob 
sa Haram na pamumuhay niya. 

7- Tama ang Hajj ng babae na walang Mahram 
kasabay nito ay kasalanan, dahil hindi 
ipinahihintulot sa kanya na maglakbay nang 
walang Mahram kahit pa para isagawa ang 
Hajj o Umrah. 

8- Kapag nagsagawa ng Hajj ang bata o ang 
alipin ay tama ang ginawa nila, subalit hindi ito 
nakasasapat sa kanila ang Hajjul Islam 57 ; ayon 
sa Hadith ni Ibnu Abbas & na ang propeta S 


57 Hajul Islam: ito ang Hajj na obligado sa lahat. 


252 






Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


ay nagsabi: "Ang isang bata na nagsagawa rig 
Hajj at pagkatapos niyon ay umabot na siya sa 
bulugh ; ay obligado parin sa kanya na isagawa 
ang isa pang Hajj. At ang isang alipin na 
nagsagawa ng Hajj at pagkatapos niyon ay 
napalaya na siya ; ay obligado parin sa kanya na 
isagawa ang isa pang Hajj." Inulat ni Ibnu Abi 
Shaybah at al-Baihaqqi na ang Isnad ay 
Hasan. 

9- Sinuman ang namatay na hindi nakapag-Hajj 
sa kabila ng kakayahan niyang isagawa ito; 
obligado na isagawa ang Hajj para sa kanya 
mula sap era na naiwan niya, kahit pa na 
inihabilin niya o hindi ito. 

10- Hindi tama ang pagpapagawa ng Hajj sa iba 
ng tao na malakas ang katawan, kahit pa na 
siya ay mahirap; ito man ay Obligadong Hajj o 
Nafilah lang. at tungkol naman sa mahina 
dahil sa tanda o karamdaman na hindi na 
inaasahan ang paggaling; dito ay dapat sa 
kanya na ipagawa ito sa isa na gagawin niya 
ang obligadong Hajj at Umrah para sa kanya, 
kapag kaya niya itong gastusan mula sap era 


253 






niya. Dahi! sa pangkalahatang sinabi ni Allah: 
"at para kay Allah na obligado sa mga tao ang 
Hajj sa Bahay; sa sinumang may kakayahang 
patungo rito." Surah al-Baqarah 

11- Ang pagiging bulag ay hindi dahilan upang 
ipagawa ang Hajj sa iba; ito man ay 
Obligadong Hajj o Nafilah. Kaya nararapat sa 
isang bulag na isagawa niya ang Hajj kapag 
may kakayahan siya, ayon sa pangkalahatan 
na patunay rito. 

12- Ang pinakamainam para sa nakapagsagawa 
na ng Obligadong Hajj na ibigay ang gastusin 
ng isasagawang Hajj na Nafilah para sa mga 
Mujahid, sapagkat ang propeta S ay inuna 
niya ang Jihad sa Nafilah na Hajj, ayon sa 
Hadith na Sahih. 

13- Sinuman ang napagsama sa kanya ang 
Obligadong Hajj, ang pagbayad sa ayuno na 
obligado gaya ng Kaffarah at pagbayad sa 
nakaligtaan sa Ramadan o tulad nito ay 
uunahin niya ang Hajj. 


254 







Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


14-Hindi namin alam ang pinakamalapit na 
hangganan sa pagitan ng Umrah sa isa pang 
Umrah. Ngunit ang naninirahan sa Makkah ay 
pinakaminam para sa kanya ay abalahin ang 
sarili sa pagsasagawa ng Tawaf at Salah, at 
iba pang Gawain, at huwag lumabas sa labas 
ng hangganan ng Haram upang isagawa ang 
Umrah; kung naisagawa na niya ang Umratul 
Islam. 


Kabanata: ang mga Miqat 

1- Ang obligadong gawin ng lahat na 
nagsasagawa ng Hajj at Umrah ay na isagawa 
nila ang Ihram 58 mula sa Miqat na siyang 
dadaanan nila o kalapit nito kung sila ay sa 
himpapawid, lupa o sa dagat. Ayon ito sa 
Hadith ni Ibnu Abbas na naunang nabanggit. 


58 Ihram: ito ay ang intensiyon na pasukin na ang Nusuk ng Hajj 
o Umrah. At hindi ipinapakahulugan sa Ihram ay ang pagsuot 
ng tapis at balabal sapagat maaaring isuot ang mga ito kahit 
wala pa sa Miqat. 


255 






Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


2- Ang propeta ang siyang naglagay ng limang 
mga Miqat: Dhul Hulayfah, al-Juhfah, Qarn al- 
Manazil, Yalmlam, at Dhat Irq. At umayon ang 
opinyon ni Umar 4 = sa pagbigay niya sa mga 
taong galling sa Iraq sa Dhat Irq ayon sa 
Sunnah ng Sugo ni Allah S. Noon ay hindi niya 
ito alam nang ibinigay niya ito sa kanila; kaya 
ang pagsisikap niya ay umayon sa Sunnah ng 
Sugo ni Allah B. 

3- Sinuman ang lumampas na sa Miqat na 
walang Ihram ay obligado sa kanya na 
bumalik; kapag hindi siya bumalik ay dapat 
siyang magabyad ng dugo; at ito ay isa sa 
pitong bahagi (1/7) ng baka o ng kamelyo, o 
isang buong kambing. Ito ay kapag 
nilampasan ang Miqat na may layuning 
isagawa ang Hajj o Umrah, ayon sa Hadith ni 
Ibnu Abbas 

4- Sinuman ang magnanais na isagawa ang Hajj 
habang siya ay nasa loob na ng Makkah ay 
isagawa niya ang Ihram sa lugar na 
kinaroroonan niya, subalit ang Umrah ay dapat 
na lumabas siya para sa pagtatapos ng 


256 





Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


Umrah. Ayon sa Hadith ni Aishah m 
hinggil rito. 

5- Sinuman ang nagtungo sa Makkah na walang 
layuning isagawa ang Hajj o Umrah ay hindi 
obligado sa kanya ang Ihram, sapagkat ang 
propeta S noon ay ipinag-utos lang niya ang 
Ihram sa sinumang naglayon ng Hajj o Umrah. 
At ang mga pagsamba ay Tawqifiyyah; wala 
sa isaman na ipag-utos ang hindi ipinag-utos ni 
Allah at ng Sugo Niya. At ganoon din na hindi 
siya maaaring magbawal sa bagay na hindi 
ipinagbawal ni Allah at ng Sugo Niya. Subalit 
ang isamang hindi pa naisasagawa ang 
obligadong Hajj ay obligado sa kanya na 
isagawa ang Ihram para sa Hajj sa oras nito, o 
Ihram sa Umrah sa anumang oras; ito ay bilang 
pagsasagawa sa ipinag-utos sa kanya ni Allah 
na Hajj at Umrah mula sa anumang Miqat siya 
dumaan. 

6 - Ang Jeddah ay hindi Miqat para sa mga 
dumating mula sa ibang bansa, ngunit ito ay 
Miqat para sa naninirahan dito at para sa 
sinumang dumating rito na mga walang 


257 





Mil •‘LaJk j J)U ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


intensiyong isagawa ang Hajj o Umrah at 
pagkatapos ay nilayon nila ang Hajj o Umrah 
rito. Subalit sinuman ang nagtungo para sa Hajj 
o Umrah na tumigil sa Jeddah at walang 
dinaanang Miqat ay isagawa niya ang Ihram 
dito. 

7- Ang mga Buwan ng Hajj ay: Shawwal, Dhul 
Qa'dah, at ang uang sampung araw ng Dhul 
Hijjah. 


Kabanata: Ang Ihram 

1- Isinasabatas sa Muhrim 59 na bigkasin ang 
layunin niya sa Hajj o Umrah o Qiran; sasabihin 
niya: 'Allahumma labbayka Umratan 1 kung nais 
niya ay Umrah. O sasabihin niya: 'Allahumma 
labbayka Hajjan 1 kung ang nais niya ay Hajj, o 
sasabihin niya: Allahumma labbayka Umratan wa 
Hajjan' kung ang nais niya ay Qiran. At ang 

59 Muhrim: ang taong nagsasagawa ng Hajj. 


258 






Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


pinakamainam para sa dumating sa mga 
buwan ng Hajj at wala siyang dala na Hady 60 
na isagawa niya ang Ihram ng Umrah at 
pagkatapos ay isagawa niya ang Hajj sa ika- 
walong araw ng Dhul Hijjah; bilang pagsunod 
sa propeta S at mga Sahabah niya -kalugdan 
silang lahat ni Allah. 

2- Ang batang lalaki at babae na wala pa sa 
Tamyiz 61 na magsasagawa ng Ihram ay 
ilalayon para sa kanila ng Wali nila at isagawa 
niya ang Talbiyah para sa kanila. At ilalayo 
niya sila sa mga iniiwasan ng Muhrim. At dapat 
na malinis ang mga damit nila kapag isagawa 
na nila ang Tawaf. 

3- Kapag ang batang lalaki at babae ay nasa 
Tamyiz na ay isagawa nila ang Ihram sa 
pahintulot ng Wali nila, at isasagawa nila ang 
isinasagawa rin ng malaki na. kaya kung hindi 


60 Hady: ito ay hayop na kinakatay ng nagsasagawa ng Hajj. 

61 Tamyiz: ito ay ang kakayanan ng bata na pag-ibahin ang 
tama sa mali, ang dapat gawin sa hindi dapat gawin. 


259 







kaya na isagawa ang Tawaf at Sa'iy ay 
kakargahin sila, at ang Wali nila ang 
magsasagawa ng Haja sa kanila; ito man ay 
ama o ina nila o iba sa kanila. 

4- Ang layunin ay sapat na sa nagpapagawa 
nito; at hindi na kailangan banggitin pa ang 
pangalan niya. Ngunit kung binanggit niya ito 
sa Ihram ay pinakamainam ito. 

5- Hindi ipinahihintulot sa isa na naglayon ng Hajj 
o Umrah para sa sarili niya o sa iba sa kanya na 
ilipat niya ang Niyyah ng naglayon para sa 
kanya sa ibang tao. 

6 - Hindi kondisyon ang malaki o maliit na Taharah 
sa Ihram, kaya naman tama ang Ihram ng 
may regia o Nifas. At ang kanais-nais lamang 
sa lahat ay ang paliligo. At kanais-nais na 
isagawa ang Ihram pagkatapos ng 
obligadong Salah o Nafilah sa mga walang 
regia o Nifas dahil hindi ipinag-uutos ang Salah 
sa kanila. 

7- (a): kapag dumating na ang may regia o Nifas 
sa Miqat ay obligado sa kanila na layunin ang 


260 







Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


Ihram kapag ang isasagawang Hajj ay 
obligado o Umrah. Subalit kung ito ay Nafilah 
lamang na naisagawa na ang Hajjatul Islam at 
ang Umratul Islam ay isinasabatas sa kanila 
ang Ihram mula sa Miqat kagaya nila ang iba 
sa kanila na mga malilinis sa Hajj at Umrah; 
bilang pagpapalugod sa mabuting gawa at 
pagpaparami ng mga mabuting Gawain, 
ayon sa Hadith ni Asma 1 bint Eisa ^ m 
sapagkat siya ay ipinanganak niya sa Miqat si 
Muhammad bin Abi Bakr. Kaya inutusan siya 
ng Sugo ni Allah S na maligo at layunin ang 
Ihram. Kapag nalinis na ang may regia at Nifas 
ay isagawa na nila ang Tawaf at Sa'iy para sa 
Hajj o Umrah nila, at pagkatapos ay 
magpapaiksi na sila ng buhok kapag ang 
layunin nila ay Hajj at Umrah (Tamattu 1 ) 
sapagkat isinasabatas sa kanila na gawin ang 
Ihram nila na Umrah kaya isagawa nila ang 
Tawaf, Sa'iy at magpuputol ng buhok at 
pagkatapos ay isagawa na nila ang Tahallul 62 . 


62 Tahallul: ito ay ang paglabas na sa layunin o mga Gawain ng 
Hajj. 


261 






Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


At pagkatapos ay isagawa nila ang Ihram sa 
Hajj sa ika-8 araw kagaya ng mga 
nagsasagawa ng Hajj. At kung mananatii sila 
sa Ihram nila at hndi nila isinagawa ang Tahlil 
ay walang masama, ngunit iyon ay salungat sa 
Sunnah, sapagkat ang Sugo ni Allah S ay 
inutusan niya ang mga Sahabah niya Sa 
Hajjatul Wada 1 na isagawa nila ang Tahlil at 
gawin nila itong Umrah maliban sa may 
dalang Hady. 

(b): Ipinahihintulot sa may regia na magbasa 
ng Qur'an dahil walang patunay na 
nagbabawal doon, subalit wala siyang 
hahawakang Mus'haf, at ang Hadith na "Hindi 
magbabasa ang may regia at ang Junub ng 
Qur'an" Inulat ni at-Tirmidhi, ay Hadith na 
Mahina. 

8 - Ipinahihintulot sa babae na uminom ng gamot 
na pampatigil ng regia, sa Hajj at sa Ramadan, 
kapag walang panganib dito pagkatapos ng 
pahintulot ng manggagamot. 


262 





Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


9- Ang propeta S noon ay isinasagawa niya ang 
Ihram niya kapag nakasakay na siya sa hayop 
na sinasakyan niya. At katulad ng hayop ay 
ang mga sasakyan ngayon na kanais-nais na 
isagawa ang Ihram sa Hajj o Umrah kapag 
nakasakay na sa sasakyan mula sa Miqat. At 
ganoon din kapag sinakyan na ito patungo sa 
Makkah hanggang sa Mina 1 sa ika-8 araw. 

10 - Ang pagpapa-kondisyon ay sa panahon ng 
Ihram kapag kinakailangan ito, ayon sa Hadith 
ni Aishah ^ A! sa kwento ni Dhiba'ah bint 
az-Zubayr bin Abdul Muttalib na sinabi niya: 'O 
Sugo ni Allah, gusto kong isagawa ang Hajj, 
ngunit ay ay may dinadaing. 1 Sabi niya S: 
"Isagawa mo ang Hajj at magpa-kondisyon ka 
nang 'at ang lugar ng Tahlil ko ay kung saan Mo 
ako pinatigil ." 

11- Hindi ipinahihintulot na maglagay ng pabango 
sa kasuutan ng Ihram. At ang Sunnah ay ang 
pagpapabango sa katawan bago ang Ihram. 
Kaya kung nilagyan niya ito ng pabango ay 
huwag niya itong isuot hanggang sa 
malabhan niya ito. 


263 





Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


12- Walang masama sa pagpapalit ng kasuutan 
sa Ihram ng panibagong kasuutan o bagong 
laba. Ganoon din na walang masama na 
labhan ang kasuutan sa Ihram kapag 
narumihan ito o nalagyan ng Najasah; 
obligado na hugasan ito kapag may Najasah. 

13- Sinuman na nalagyan ng maraming dugo ang 
kasuutan niya ay dapat na hugasan niya ito, 
at huwag niyang gamitin ito sa Salah habang 
naroon pa ang Najasah. At walang masama 
sa kakaunting dugo lamang. 

14- Sinuman ang hindi makahanap ng tapis (Izar) 
ay magsuot ng salawal, at sinuman ang hindi 
makahanap ng tsinelas ay magsuot ng 
medyas na hindi pinutol. At ang Hadith ni Ibnu 
Umar a pagputol ng medyas ay Mansukh 63 
ayon sa tamang opinyon ng mga maalam. 
Sapagkat ang propeta noon ay sinabi niya sa 
kanyang Khutbah: "Sinuman ang walang 
mahanap ng tapis ay magsuot ng salawal, at 


63 Mansukh: napawalang bisa na ang hatol nito sapagkat may 
bagong hatol na hinggil rito. 


264 






Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


sinumang walang mahanap na tsinelas ay 
magsuot ng medyas." At hindi niya binanggit 
ang pagputol nito; kaya ito ay patunay sa 
Mansukh. 

15- Walang espesyal na kasuutan para sa babae 
para isuot niya sa Ihram niya. Isagawa niya 
ang Ihram na suot ang anumang nais niya 
kalakip nito ay ang pangangalaga niya na 
hindi lalabas ang ipinagbabawal sa katawan 
niya, o ang pagsuot ng damit na nag-iimbita 
sa Fitnah. Hindi siya magsusuot ng Niqab at 
guwantes sa kamay. 

16- At nagkasundo ang lahat na maalam na tama 
ang isasagawang Ihram sa isa sa mga tatlong 
Nusuk. Kaya sinuman ang magsagawa ng 
Ihram sa isa sa tatlong ito ay tama ang Ihram 
niya. At ang opinyon na ang Ifrad at ang Qiran 
ay napawalang bisa na ay hindi tama. Subalit 
ang Tamattu 1 ay ang pinakamainam ayon sa 
tamang opinyon ng mga maalam para sa 
walang dalang Hady. Ngunit kung may 
dalang Hady ay mainam para sa kanya ang 
Qiran; bilang pagsunod sa Sugo ni Allah S. 


265 






Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


17- Sinuman ang nagsagawa ng Umrah sa mga 
buwan ng Hajj at pagkatapos ay bumalik siya 
sa pamilya niya. At pagkatapos ay isinagawa 
niya ang Hajj bilang Ifrad ay wala siyang 
kakataying Hady sa Tamattu, sapagkat siya ay 
sa ilalim ng hukom ng nagsagawa ng Ifrad sa 
Hajj. At ito ay opinyon ni Umar at ng anak niya 
na si Abdullah ill j at iba pa na kabilang 
sa mga maalam.. ngunit kung naglakbay siya 
sa hindi niya bayan gaya ng Madinah o sa 
Jeddah o sa Taif at sa tulad nito at 
pagkatapos ay bumalik siya na isang Muhrim 
na sa Hajj ay tunay na hindi parin siya lumabas 
sa layunin niyang Tamattu, ayon sa tamang 
opinyon ng mga maalam, at nararapat sa 
kanya na kumatay ng Hady para sa Tamattu 1 . 

18- Sinuman ang naglayon ng Ihram para sa Hajj 
sa mga buwan ng Hajj ay isinasabatas sa 
kanya na ibaling ito sa Umrah, at ganoon din 
ang naglayon ng Qiran sa pagitan ng Hajj at 
Umrah ay isinasabatas sa kanya na ibaling ang 
Ihram niya sa Umrah, kapag walang 
kasamang Hady. Ayon sa tamang Sunnah ng 


266 





Mil •‘LaJk j J)U ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


Sugo ni Allah S hinggil doon. At ito ay 
magiging hatol ng Tamattu 1 . 

19- Sinuman ang naglayon ng Tamattu 1 o Qiran at 
pagkatapos ay binago niya ang layunin niya 
sa Ifrad habang siya ay nasa Miqat bago pa 
man niya isagawa ang Ihram sa isa sa 
dalawang iyon ay walang masama, sapagkat 
ang Nusuk ay ipinag-uutos na kasabay ng 
Ihram. Subalit ang naunang layunin bago pa 
man isagawa ang layunin sa Ihram ay hindi 
ipinag-uutos at walang masama rito. 

20- Hindi tama para sa nagsagawa ng Talbiyah na 
Qiran o Tamattu 1 na ibaling niya ito sa Ifrad, 
ayon sa naunang nabanggit na uspain hinggil 
dito. 

21- Ang sinumang naglayon ng Umrah at 
pagkatapos ay tinanggihan ito ay dapat na 
magbalik-loob kay Allah at tapusin niya ang 
mga Gawain sa umrah, ayon sa sinabi ni Allah: 
"at kumpletuhin ninyo ang Hajj at Umrah para kay 
Allah." Surah al-Baqarah: 196. At kapag 
napagsama na ang dalawang Umrah ay 


267 





Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


dapat na kumatay siya ng hayop na kakatayin 
niya sa loob ng Makkah at ipamahagi niya ito 
sa mga mahihirap na taga-Makkah, kasabay 
ng pagkumpleto niya sa isagsaawang Umrah, 
ayon pangkalahatang patunay sa Ayah na 
nabanggit. At dapat siyang magsagawa ng 
panibagong Umrah na sisimulan niya sa Miqat 
para sa nasirang Umrah niya. At ganoon din 
ang asawa niya kapag hindi napilitan kasabay 
ng pagbabalik-loob kay Allah mula roon. 


Kabanata: Mga Ipinagbabawal sa Ihram 

1- Huwag magtanggal ang isang Muhrim mula sa 
balat niya (balahibo) at mula sa mga kuko 
niya, at ganoon din mula sa buhok niya na 
kahit isaman hanggang sa maisagawa niya 
ang unang Tahallul. 

2- Walang masama sa paggamit ng mabangong 
sabon dahil hindi ito pabango at hindi rin 
tinatawag ang gumagamit nito na 


268 





Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


'nagpapabango'. Ito ay may mabangong 
amoy lang at hindi ito makapipinsala 
'Insha'Allah 1 . Subalit kung iniwan niya ito bilang 
paglayo ay siyang mainam. 

3- Ang paggamit ng Henna ay hindi pabango, 
kaya wala itong epekto sa lalaki at babaeng 
Muhrim. 

4- Walang masama ang paggamit ng sinturon at 
tissue. 

5- Ang babaeng Muhrim ay walang masama sa 
kanya na magsuot ng medyas sapagkat ang 
paa niya ay Awrah. Subalit hindi siya 
magsusuot ng Niqab at guwantes sapagkat 
ang propeta 3 ay pinagbawalan niya ang 
babae na Muhrim doon. Ngunit maaari niyang 
takpan ang mukha niya ng hindi Niqab at ang 
kamaya niya ng hindi guwantes. 

6 - Ipinahihintulot sa babae na maglagay ng 
Khimar sa mukha niya nang walang palamuti 
sapagkat iyon ay hindi isinasabatas. Kahit na 
mahaplos ng Khimar ang mukha niya ay 
walang masama rito, at iyon ay Wajib sa 


269 





Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


kanya kapag may lalaki na hindi niya Mahram. 
Ngunit ang Niqab ay hindi ipinahihintulot sa 
kalagayan niyang Muhrim sapagkat ang 
propeta 3 ay pinagbawalan niya ang 
babaeng Muhrim doon at ang pagsuot ng 
guwantes. 

7- Sinuman ang nakipagtalik sa asawa niya bago 
ang unang Tahallul ay sira ang Hajj niya at ng 
asawa niya, at inuubliga ang bawat isa sa 
kanila na kumatay ng kamelyo kasabay nito 
ay kukumpletuhin parin nila ang Hajj. Kaya 
sinuman ang walang kakayanan doon ay 
mag-aayuno siya ng sampung araw, at 
obligado sa kanya na isagawa ang Hajj sa 
susunod kalakip ang kakayahang isagawa ito, 
at ang paghingi ng patawad at pagbabalik- 
loob. 

8 - Sinuman ang nakipagtalik sa asawa niya 
pagkatapos ng unang Tahallul at bago ang 
ikalawang Tahallul ay obligado sa kanya at sa 
asawa niya kapag nalugod din siya, ang isang 
tupa o ang isa sa pitong bahagi (1/7) ng baka. 


270 





Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


At kapag hindi kinaya ito ay mag-aayuno ng 
sampung araw. 

9- Sinuman ang nakipagtalik bago niya isagawa 
ang Taqaf al-lfadhah o pagkatapos nito at 
bago ang Sa'iy na obligado sa kanya ang Sa'iy 
ay kakatay siya ng hayop. 

10- Sinuman ang nagsadyang nagpalabas ng 
punlay pagkatapos ng unang Tahallul at bago 
ang ikalawang Tahallul nang walang 
pakikipagtalik ay wala siyang gagawin. Subalit 
kung isagawa niya ang tatlong araw na ayuno 
o pagkatay ng isang tupa o magpakain ng 
anim na mga mahihirap na ang bawat isa sa 
kanila ay kalahating Sa' ay pinakamainam. 
Bilang paglabas niya sa pagkakaiba ng 
opinyon ng mga maalam. At sinuman ang 
kinuha niya ang opinyon na obligado ang 
Fidyah ay mas ligtas bilang pagsasabuhay sa 
sinabi ng propeta S: "Sinuman ang iniwan niya 
ang nakalilito ay talagang naligtas siya para sa 
relihiyon at karangaian niya." 


271 





Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


11-Sinuman ang nagka-wet dream habang siya 
ay Muhrim ay wala siyang babayaran maliban 
sa paliligo ng Ghusl. 


Kabanata: Ang Fidyah 64 

1- Walang babayaran ang isang Muhrim kapag 
pinutol niya ang kuko niya o binunot niya ang 
buhok sa kilikili niya o pinaiksi ang bigote niya o 
inahit ang buhok niya sa ibaba o ang 
paggamit ng pabango kung ito ay ginawa 
sanhi ng pagkalimot o kawalan ng kaalaman 
hinggil dito, ayon sa sinabi ni Allah: "Panginoon 
namin, huwag Mo kaming parusahan kung 
nakalimot kami o nagkamali kami..." Surah al- 
Baqarah: 287, at sinabi ng propeta S: "Sinabi ni 
Allah; 'Talagang ginawa ko na. 


64 Fidyah: kabayaran kapag may nagawang ipinagbabawal sa 
Nusuk. 


272 






Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


2- Sinuman ang tinanggal niya ang kasuutan ng 
Ihram at nagsuot ng tinahing damit sanhi ng 
kawalan ng kaalaman o pagkalimot ay dapat 
na magmadali siya sa paghubad ng isinuot na 
tinahing tela kapag nalaman na niiya o 
naalala niya at wala siyang babayaran. Ayon 
sa pangkalahatang sinabi Niya: "Panginoon 
namin, huwag Mo kaming parusahan kung 
nakalimot kami o nagkamali kami..." Surah al- 
Baqarah: 287, at sinabi ng propeta 3\ "Sinabi ni 
Allah; 'Talagang ginawa ko na ." 1 at naiulat din na 
ayon sa kanya 3 na ang isang lalaki ay 
nagsuot ng Jubbah sa Ihram at nagpabango 
at tinanong siya at sinabi niya 3: "Hugasan mo 
ang pabango nang tatlong ulit at hubarin mo ang 
Jubbah." At hindi ito inutusan ng Fidyah dahil s 
kamangmangan niya. 


Kabanata: Ang Pangangaso sa Haram 

1- Ang mga patunay ng Shari'ah ay 
nagpapatibay na ang mga kabutihan ay 


273 






Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


dumadami, at isang mabuti ay magiging 
sampung katulad nito. At dadami ito nang 
napakaraming dami sa mabuting panahon 
gaya ng Ramadan at sa sampung araw ng 
Dhul Hijjah, at sa mabuting lugar gaya ng al- 
Haramayn 65 . Subalit ang mga masama rito 
ayon sa mga maalam na dumadami rin ito 
ayon sa pamamaraan ng masama at hindi 
dahil sa bilang ayon sa sinabi Niya: "Sinuman 
ang dumating na may isang mabuti ay 
mapapasakanya ang sampung tulad nito, at 
sinuman ang dumating na may isang masama ay 
hindi diya lilitisin maliban sa katulad nito at sila ay 
hindi maaapi." Surah al-An'am: 186. 

2- Sinuman ang magnais ng kawalan ng 
pananampalataya sa Haram al-Makki ay 
mapapasakanya ang masakit na parusa 
sapagkat sinabi ni Allah: " Tunay na ang mga 
tumangging sumampalataya at humahadlang sa 
Landas ni Allah at sa al-Masjid al-Haram na 
ginawa Namin para sa mga tao na magkapantay 


65 Al-Haramayn: ang Makkah, ito rin ang al-Haram al-Makki. At 
ang Madinah, ito naman ang al-Haram al-Madani 


274 






Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


ang naninirahan dito at ang dumadalaw. Ang 
sinumang naghahangad dito ng isang paglihis 
bilang paglabag sa katarungan, palalasapin 
Namin siya ng isang masakit na pagdurusa" Surah 
al-Hajj: 25. Kaya kapag nagsagawa siya ng 
anumang kawalan ng pananampalataya -ito 
ay ang paglihis mula sa tama- ay mapapataw 
sa kanya ang parusang ito na nabanggit sa 
Ayah, dahil ang parusa ay ang paggawa ng 
kawalan ng pananampalataya ay patunay na 
ang parusa sa kawalan ng pananampalataya 
ay mas matindi at mas malaki. 


Kabanata: Ang Pagpasok sa Makkah 

1- Hindi ipinag-utos ng propeta S na pumasok 
mula sa pintuan ng Salami, at ang ginawa lang 
niya ay pumasok lang siya rito. Kaya kung 
madali at pumasok dito ay mainam. 

2- Ang Sunnah sa Muhrim ay takpan niya ang 
dalawang balikat niya ng balabal (Rida 1 ) 


275 






Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


maliban sa Tawaf al-Qudum sapagkat 
isagawa niya ang Idhtiba' 66 , at kapag natapos 
na siya sa Tawaf ay ibabalik na niya ang 
balabal niya sa mga balikat niya. 

Ang Idhtiba 1 ay: na ilalagay niya ang kalahati 
ng balabal niya sa ilalim ng kanang kilikili at 
ang dalawang duo nito ay sa kaliwang balikat 
niya. Gagawin niya ito hanggang sa 
pagkatapos ng Tawaf. 

3- Isinasabatas sa nagsasagawa ng Tawaf ang 
paghawak sa Hajar al-Aswad at ang Rukn al- 
Yamani sa bawat ikot niya. Kanais-nais sa 
kanya na halikan ang Hajar al-Aswad at 
hawakan ito ng kanang kamay niya kapag 
madali iyon sa kanya nang walang pahirap. 
Subalit kung mahirap at sikip sa dami ng mga 
tao ay hindi ito kanais-nais. At isinasabatas na 
ituro lang niya ang Hajar al-Aswad sa 
pamamgitan ng kamay niya o ng tungkod 
kasabay ng Takbir. At tungkol sa Rukn al- 

66 Idhtiba 1 : ang takpan ang kaliwang balikat ng balabal at ang 

kanang balikat ay ipakikita. 


276 






Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


Yamani ay walang kaming nalalaman na 
patunay sa pagturo rito. At kung hinaplos niya 
ang Hajar al-Aswad sa pamamgitan ng kamay 
niya o ng tungkod ay hahalikan niya ang 
ipinang-haplos niya bilang pagsunod sa 
propeta S kapag hindi naging madali ang 
paghalik sa Hajar. 

4- Isinasabatas sa nagsasagawa ng Tawaf ang 
Salah na dalawang Rak'ah sa likod ng Maqam 
Ibrahim, ayon sa Marangal na Ayah, at mga 
naiulat na Hadith. Subalit kung hindi naging 
madali ay isagawa niya ang Salah sa 
anumang sulok ng Masjid. 

5- Ang malinaw sa mga maalam ay maaaring 
ituloy ang dalawang Tawaf o mas marami pa 
at pagkatapos ay isagawa niya ang Salah sa 
bawat Tawaf ang dalawang Rak'ah. 

6- Ang Wudu ay kondisyon upang maging tama 
ang Tawaf ayon sa tamang opinyon ng mga 
maalam, at ito ay opinyon ng maraming 
maalam. Sapagkat ang propeta S noon ay 
kapag ninais niyang isagawa ang Tawaf ay 


277 






isinasagawa niya ang Wudu at pagkatapos ay 
ang Tawaf. At ayon din sa ulat ni Aishah Jill 
ayon sa propeta S na, at sa ulat ni Ibnu 
Abbas na sinabi niya S: Ang Tawaf sa Bahay 
ay Salah maliban na ipinahintulot ni Allah rito ang 
pagsasalita." Kapag nasira ang Wudu 1 ay 
isagawa niya uli ito at uulitin niya ang Tawaf 
mula sa Simula gaya ng Salah, kahit pa na ang 
Tawaf ay obligado o Nafilah lamang. 

7- Ang tama ay hindi nakakaapekto sa Tawaf 
ang paglabas ng dugo, kapag kakaunti 
lamang ito; kung hindi ito lumabas sa ari o sa 
puwit. 

8- Kapag nalinis na ang may Nifas bago pa man 
sumapit ang 40 na araw ay ipianhihintulot na 
para sa kanya ang Tawaf at iba pang Gawain. 
at walang hangganan ang pinakakakaunting 
araw ng pagtigil ng Nifas at ang 
pinakamaraming araw nito ay 40 araw. Kaya 
kung hindi pa siya nalinis sa ika-40 araw ay 
maliligo na siya at mag-aayuno na at 
magsasagawa na ng Salah at Tawaf, at 
maaari na siyang makipagtalik. At isagawa 






Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


niya ang Wudu 1 sa bawat Salah hanggang sa 
tumigil na ang pagdurugo niya gaya ng 
Mustahadhah. 

9- Sinuman ang natigil ang Tawaf niya sanhi ng 
Salah ay itutuloy niya ito sa lugar na tinigilan 
niya, at hindi na niya kailangan simulan pa ang 
Tawaf mula sa Simula ayon sa tamang opinyon 
ng mga maalam. Subalit kung nagsimula uli 
siya sa umpisa ay mas mainam Insha'Allah. 

(a): maaari sa nagbubuhat ng sanggol na 
layunin niya ang Tawaf at Sa'iy para sa kanya 
at para sa sanggol sapagkat ang propeta S 
nang tanungin siya ng isang babae hinggil sa 
sanggol at sinabi nito: 'o Sugo ni Allah, 
mayroon bang Hajj para rito? Sabi niya: "Oo, at 
mapapsa-iyo ang gantimpala." At hindi niya ito 
inutusan na isagawa lamang ang Tawaf at 
Sa'iy para sa kanya. Kaya patunay iyon na ang 
Tawaf at Sa'iy niya para rito ay nakasasapat sa 
kanya. 


279 





Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


10- Kanais-nais para sa nagsasagawa ng hajj at 
umrah ang uminom sa tubig ng zamzam kapag 
nagging madali ito sa kanya, at maari din niyang 
gamitin ito sa wudhu' sa istinja' at ghusl ng janabah 
kapag kinailangan niya ang paggamit dito... 

11- walang masama sa pagbebenta ng tubig ng 
Zamzam at ang pagdala nito sa labas ng Makkah. 

12- May pagkakaiba-iba ng opinyon sa kung alin 
ang mainam sa pagitan ng pagpaparami ng salah 
na nafilah o pagpaparami ng pagsasagawa ng 


280 





Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


tawaf. Ang ilan sa mga maalam ay sinabi nilang 
mainam ang pagpaparami sa tawaf sa isang hindi 
taga-roon, at ang pagpaparami ng salah naman sa 
mga taga-roon. At ang bagay rito ay napaka-lawak 
na usapin, kaya ang papuri ay para kay Allah. 

13- Sinuman ang pumasok sa haram pagkatapos ng 
salah sa asr o fajr ay wala siyang isasagawang salah 
maliban sa sunnah na salah pagkatapos ng tawaf at 
ang anumang sunnah na salah na may dahilan 
gaya ng Tahiyyatul masjid. 

14- Isinasabatas para sa sinumang magsasagawa ng 
Sa'y na sabihin niya sa Simula ng pag-ikot ang: 

At wala akong nalalamang patunay na inuulit-ulit ito 
sa bawat ikot. 

15- hindi obligado ang pag-akyat sa burol ng Safa' 
at marwah, nakasasapat na ang pag-ikot sa 
anumang nasa pagitan nito. Subalit ang pag-akyat 
rito ay sunnah at mainam kung madali iyon. 


281 





Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


16- ang pagsasagawa ng sa'y sa itaas na palapag 
ay tama katulad din ito ng pagsagawa ng sa'y sa 
ibaba... 

17- ang tamang opinyon para sa sinumang 
nakaiwan ng ilanman sa sa'y o kaya'y nakalimot rito, 
gaganapin niya ang kulang kapag di pa tumagal 
ito. 

18- sinuman ang nagsagawa ng sa'y na wala sa 
kalagayan ng taharah ay sapat na ito sa kanya, 
sapagkat ang taharah ay hindi kondisyon sa sa'y 
ngunit ito ay kanais-nais. 

19- walang masama sa sinumang inuna ang 
pagsagawa ng sa'y sa tawaf nang nagkamali o 
kaya'y nakalimot rito, sapagkat may naiulat na ang 
isang lalaki ay nagtanong sa Sugo ni Allah: 
'Isinagawa ko ang sa'y bago ang tawaf...?' sabi 
niya: 'Walang masama'. Kaya ito ay patunay para 
sa sinumang inuna ang sa'y ay naksasapat na ito sa 
kanya, subalit ang pinaka-mainam ay na huwag 
niya itong gawin nang sadya, at kapag nagawa ito 
sanhi ng limot o kawalan ng kaalaman rito, walang 
masama rito. 


282 





Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


KABANATA: PAMAMARAAN NG HAJJ AT UMRAH 

1. Isinasabatas sa nagsasagawa ng hajj na mula 
sa umrah ang Ihram sa hajj sa araw ng 
Tarwiyah sa kanyang lugar, siya man ay sa 
loob ng Makkah o sa labas nito, o kaya'y sa 
mina, sapagkat ang Propeta ay nag-utos sa 
kanyang mga Sahabah na isinagawa muna 
ang Umrah na isagawa ang Ihram ng Hajj sa 
araw ng Tarwiyah sa kanilang mga 
kinaroroonan. 

2. Sinuman ang nakatira sa Mina' s ika-walong 

araw ng Dhul Hijjah ay isigawa niya ang Ihram 
sa kinaroroonan niya at hindi na niya 
kinailangang pumasok pa sa Makkah; 
sapagkat ang sabi ng Sugo ni Allah hinggil sa 
mga Miqat: at ang sinumang wala 

roon(mga miqat) ang lugar ng kanyang Ihram 
ay kung saan siya naroon, kahit na ang taga- 
Makkah ay isagawa ang Ihram sa loob ng 
Makkah'. 


283 






3. Hindi tama ang isinagawang Hajj ng sinumang 
nanatili sa labas ang mga hangganan ng 
Arafah kahit pa na malapit lang rito. 

4. Sinuman ang nanatili sa araw ng Arafah sa 

oras na bago ang Zawal 67 lamang; ang 
karamihan sa mga maalam ay nagsabi na 
hindi ito makasasapat. Subalit ang opinyon ni 
Imam Ahmad bin Hanbal-kahabagan nawa 
siya ni Allah- at ng iilan ay; na ang sinumang 
tumayo sa Arafah bago ang Zawal ay sapat 
na ito sa kanya, ayon sa sinabi ng Sugo ni 
Allah: at tunay na nanatili siya sa Arafah 

bago iyon sa gabi o sa araw...' sa sinabi niya 
na; 'sa araw' ay kabilang na rito ang bago 
ang Zawal o ang pagkaraan nito. Subalit ang 
karamihan sa mga maalam ay taliwas rito na 
hindi makasasapat ang pananatili sa Arafah 
maliban sa pagkatapos na ng Zawal sapagkat 
ang Sugo ni Allah ay tumayo sa Arafah 


67 . Zawal: oras ng tanghaling tapat, o oras na bago sumapit 
ang Dhuhr. 







Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


pagkatapos na ng Zawal; at ito ang pinaka- 
mainam. 

5. Sinuman ang nanatili sa Arafah pagkatapos ng 
Zawal ay nakasasapat na ito sa kanya ngunit 
kapag umalis siya rito bago ang Maghrib ay 
magbabayad siya ng katay kung hindi siya 
bumalik sa Arafah sa gabi nito- bisperas ng 
araw ng Nahr 68 . 

6. Sinuman ang nanatili sa Arafah sa gabi na ay 
nakasasapat ito sa kanya kahit na dumaan 
lang siya rito. 

7. Ang tagal ng panahon ng pananatili sa Arafah 
ay mula sa Fajr ng ika-9 ng Dhul Hijjah 
hanggang sa huling bahagi ng gabi ng Nah 
rayon sa mga Hadith naiulat hinggil rito. 

8. Obligado sa nagsasagawa ng hajj ang 
pananatili sa Muzdalifah hanggang sa 
hatinggabi, at kapag ginanap ito at nanatili 


68 . Nahr: Araw ng Eid; sa araw na ito kinakatay ang mga hayop 
na alay ng mga nagsasagawa ng Hajj. 


285 







hanggang sa Fajr hanggang sa sumikat ang 
araw ay pinakamainam ito. 


21. Pinakamainam na huwag nang gamitin ang 
bato na ginamit na sa pagpukol 

22. Sinuman ang pumukol sa jamarah nang 
sabay ang pitong bato sa iisang pukol; ito ay 
katumbas lang ng isang pukol, kailangan parin 
niyang pumukol para sa nalalabi. 

23.0bligado ang pagkaka-sunod ng pagpukol sa 
mga jamarah; unahin ang maliit na jamarah, 
pagkatapos ay ang panggitnang jamarah, at 
pagkatapos ay ang Jamaratul Aqabah. 

24. Hindi kabilang sa mabuting Gawain ang 
paghugas sa mga bato, subalit ipukol na nya 
ito nang hindi na hinuhugasan, sapagkat iyon 
ay hindi nakita sa Sugo ni Allah S at sa mga 
kasamahan niya ^ m ^j. 






Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


25. Maaaring pagsamahin na gawin ang lahat na 
pagpukol sa ika-13 araw ng Hajj kung 
kinakailangan itong gawin sanhi ng 
pangangailangan. At pumukol siya ayon sa 
pagkakasunud-sunod nito. Simulan ang 
pagpukol sa jamratul aqabah para sa araw ng 
Eid (ika-10 ng Hajj). At bumalik siya at pumukol 
sa maliit na jamarah, at isunod ang 
panggitnang jamarah, at isunod ang jamaratul 
aqabah; ito ay para sa ika-11 ng Hajj. At 
pagkatapos niyon ay bumalik uli siya at 
pumukol sa tatlong jamarah para sa ika-12 ng 
Hajj. At pagkatapos niyon ay bumalik uli siya at 
pumukol sa tatlong jamarah para sa ika-13 ng 
Hajj. Subalit ang Sunnah ay ang pagpukol sa 
mga jamarah gaya ng pagpukol rito ng Sugo 
ni Allah S na pupukol sa jamaratul aqabah sa 
araw ng Eid, at pumukol sa mismong araw ng 
ika-11 ng Hajj. At pagkatapos ay pumukol sa 
mismong araw ng ika-12 ng Hajj. At 
pagkatapos ay pumukol sa mismong araw ng 
ika-13 ng Hajj kung hindi nagmamadaling 
lumisan sa ika-12 ng Hajj. 


287 





Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


26. Ipinahihintulot na magpa-pukol sa iba para sa 
sarili na hindi ito kayang gawin, gaya ng may 
sakit, matanda, bata, at ang may mga anak 
na inaalagaan ang mga ito na walang 
mapag-iiwanan para pangalagaan ang mga 
ito. 

27. Hindi ipinahihintulot na magpa-pukol sa iba 
maliban kung may dahilan na tanggap sa 
Shari'ah. 

28. Sino ang nagpa-pukol sa iba na walang 
tanggap na dahilan; ang obligasyon sa 
pagpukol ay nananatili parin sa kanya kahit pa 
na ang Hajj niya ay Nafilah lamang. Ito ay ang 
opinion na mas kinikilingan. Kaya kung hindi 
siya pumukoi ay nararapat sa kanya na 
bayaran ito sa pamamagitan ng pagkatay ng 
hayop sa loob ng Makkah na ipamamahagi sa 
mga mahihirap rito; ito ay gagawin niya kung 
lumipas na ang panahon ng pagpukol at hindi 
parin siya pumukoi sa sarili niya. 

29. Sino ang naatasan na pumukoi para sa iba ay 
gawin muna ang pagpukol para sa sarili at 


288 





Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


bawat jamagrah at pagkatapos ay gawin ang 
para sa iba. 

30. Ang naatasan na pumukol para sa iba ay 
mayroong dalawang sitwasyon. Una: na 
pumukol siya para sa sarili niya sa lahat na 
Jamarah, at pagakatapos ay pumukol siya 
para sa umatas sa kanya. Pangalawa: na 
pumukol siya sa bawat Jamarah na unahin 
ang sarili at isunod agad ang nagpa-atas sa 
kanya sa pagpukol, at ito ang mas tama para 
narin sa pagpapagaan sa sakuna at hirap. 

31. Ang pag-aalay ng hayop ay mainam at 
pinakamabuting gawin sa unang araw(Eid) 
kaysa sa ikalawang araw, at ang ikalawang 
araw ay mas mainam kaysa sa ikatlong araw. 

32. Ang pag-ahit ng buhok sa isasagawang Hajj 
at Umrah ay pinakamainam sapagkat ang 
Sugo ni Allah S nanalangin nang awa at 
kapatawaran para sa mga nagpa-kalbo nang 
tatlong beses samantalang sa mga nagpa-iksi 
lamang ng buhok ay isang beses lang. At hindi 
nakasasapat na bawasan lamang ang ilan sa 


289 






Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


bahagi ng buhok, datapwat bawasan lahat 
na bahagi nito. Maliban kung ang 
isinasagawang Umrah ay malapit na sa 
isasagawang Hajj sapagkat ang mainam rito 
ay paiksiin lamang ang buhok upang ang 
pag-ahit nito ay sa Hajj na isasagawa. Kaya 
naman ipinag-utos ng Sugo ni Allah S na 
magpaiksi lamang ng buhok sa kanyang 
isinagawang Hajjatul Wada 1 , maliban sa isang 
nagsagawa ng Hajj Qiran sapagkat nanatili 
siya sa Ihram. Kaya hindi niya sila inutusan na 
magpakalbo sapagkat ang ginawa nilang 
Umrah ay bilang na araw nalang sa panahon 
ng Hajj. 

a- sinuman na nagawa na niyang putulin 
ang ilan lamang sa kanyang buhok dahil 
sa kawalan ng kaalaman o pagkalimot 
sa pagka-obligado nito ay wala siyang 
pagkakasala rito. Ang babae ay 
magbabawas lamang ng buhok sa 
buong dulo nito na katumbas ng isang 
inch o mas maiksi rito. 


290 





Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


b- Sinuman ang nakalimot gawin ang 
pagpapa-iksi o pag-ahit ng buhok 
pagkatapos ng pagpukol sa Jamaratul 
Aqabah, kaya nagsuot na siya ng damit; 
kapag naalala ito ay hubarin ang damit 
at pagkatapos ay magpa-ahit o 
magpa-iksi ng buhok at pagkatapos ay 
isuot uli ang damit. Kung nagpa-iksi 
lamang siya ng buhok at hindi na 
hinubad ang damit dahii sa kawalan ng 
kaalaman o pagkalimot ay wala siyang 
pagkakasala rito sapagkat ang salita ni 
Allah ay pangkalahatan: 

"Panginoon namin, huwag Mo po 
kaming parusahan kung nakalimot kami 
o nagkamali kami..." Surah al-Baqarah: 
286 

33.Walang patunay ang sinumang nagsabi na; 
hindi ipinahihintulot na ipahuli ang 
pagsasagawa ng Tawaf al-lfadah. Subalit ang 
tama ay maaari itong ipahuli, ngunit dapat na 
gawin ito agad. 


291 





Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


34. Ang obligadong gawin ng isang may regia na 

hindi pa naisasagawa ang Tawaf al-lfadah ay; 
maghintay siya at ang mahram niya 
hanggang sa madalisay siya mula rito at 
pagkatapos ay isagawa na ang Tawaf al- 
lfadah. Kung walang pagkakataon upang 
isagawa ito ay maaari sa kanya na umuwi na 
at pagkatapos ay bumalik nalang at isagawa 
ang Tawaf al-lfadah. Subalit kung hindi niya ito 
kayang gawing bumalik sapagkat siya ay 
nakatira sa malayong lugartulad ng Indonesia, 
Morocco, at anumang tulad nito ay 
ipinahihintulot na sa kanya na gawin ang 
magftakip ng malinis na pantakip at isagawa 
ang Tawaf para sa Hajj, at iyon ay 
makasasapat na sa kanya; ito ay 

napagkasunduan ng ilan sa mga pantas 
kabilang sa kanila ay si Shaykhul Islam Ibn 
Taymiyyah at Ibnul Qayyim -kaawaan sila ni 
Allah- at iba pa. 

35. Maaaring gawin ng isang gumaganap ng Hajj 
Qiran at Ifrad ang iisang Sa'iy lamang; kapag 
ginawa niya ito pagkatapos ng Tawaf al- 


292 





Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


Qudum ay sapat na ito, at hindi na ipinag- 
uutos na magsagawa pa ng isa pang Sa'iy. 
Subalit kung hindi ito isinagawa pagkatapos ng 
Tawaf al-Qudum ay obligadong gawin ito 
pagkatapos ng Tawaf al-lfadah. 

36. Ang pananatili sa Mina' ay hindi na obligado 
sa mga may dahilan gaya ng mga may 
kapansanan at may karamdaman na pahirap 
sa kanila ang pananatili sa Mina 1 . Subalit 
isinasabatas sa kanila ang pamamalagi sa 
Mina 1 nang iilang oras kasama ng mga 
nagsasagawa ng Hajj bilang pagsunod sa 
propeta S at sa mga kasamahan niya 

^ kapag naging madali ito sa kanila. 

37. Ipinahihintulot sa mga may kapansanan, may 
binabantayan at mga may tungkulin para sa 
kapakanan ng mga nagsasagawa ng Hajj na 
iwanan nila ang pananatili sa Mina 1 , at 
isagawa nalang ang pagpukol sa Jamarat sa 
ikatlong araw maliban (ang pagpukol) sa araw 
ng Eid sapagkat ang batas nito para sa lahat 
ay na isagawa ito at huwag ipagpaliban. 


293 






Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


38. Sinuman ang may kakayanan subalit iniwan 
ang pananatili sa Mina' dahil sa kawalan ng 
kaalaman sa mga hangganan nito ay 
magbabayad siya ng pag-alay ng hayop, 
sapagkat iniwan niya ang Gawain na 
obligado na wala siyang dahilan na tanggap 
ng Shari'ah. Ang nararapat sana sa kanya ay 
magtanong para maisaganap niya ang 
obligadong gawin. 

39. Kapag nagsikap ang isa sa paghanap ng 
lugar sa Mina' upang manatili rito subalit hindi 
siya nakahanap, ay wala siyang pananagutan 
sa pananatili sa labas nito. At hindi narin siya 
magbabayad ng anuman sapagkat ang wika 
ni Allah ay pangkalahatan: 

"kaya matakot kayo kay Allah ayon sa kakayanan 
ninyo..." Surah at-Tagabun: 16 

At sabi ng Sugo ni Allah S: "Kapag nag-utos 
ako sa inyo ng kautusan ay gawin ninyo rito 
ang anumang kaya ninyo." Inulat nila al- 
Bukhari at Muslim. 


294 





Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


40. Sinumang iniwan ang pananatili sa Mina sa 
gabi ng ika-11 at gabi ng ika-12 nang walang 
dahilan ay magbabayad ng isang kakataying 
hayop. 

41. Sinuman ang inabutan ng paglubog ng araw 
sa ika-12 araw ng Hajj na nakalisan na mula sa 
Mina 1 ay maaari na siyang lumisan at wala 
siyang babayaran. Subalit sinuman ang 
inabutan ng paglubog ng araw na hindi pa 
nalisan ang Mina 1 ay obligado sa kanila na 
manatili pa sa gabi ng ika-13 at pagpukol sa 
araw ng ika-13 pagkaraan ng tanghaling 
tapat. Sabi ni Allah: 

"... kaya sinuman ang nagmamadali sa 
dalawang araw ay wala siyang kasalanan 
rito..." Surah al-Baqarah: 203 

Kaya sinuman ang inabutan ng paglubog ng 
araw sa araw ng ika-12 bago pa niya lisanin 
ang Mina 1 ay hindi kabilang sa nagmamadali. 

42. Sinuman ang umiwan sa pagsasagawa ng 
Tawaf al-Wada 1 o kaya'y iniwan ang ilan sa 
bilang nito ay magbayad ng hayop na 


295 







Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


kakatayin sa Makkah at ipamamahagi sa mga 
mahihirap rito, kahit pa na bumalik siya at 
ginawa ito ay hindi parin nawawala ang 
pagbabayad ng hayop. 

43. Hindi tama ang isasagawang Tawaf nang 
walang Wudu 1 sapagkat ang Sugo ni Allah S 
noon ay kapag ninais niyang isagawa ang 
Tawaf ay isasagawa niya muna ang Wudu. At 
sabi niya: "Kunin ninyo mula sa akin ang mga 
gawain ninyo (sa Hajj)." Inulat ni Muslim. At 
ayon kay Ibnu Abbas "Ang pagsasagawa 
ng Tawaf sa Ka'bah ay Salah, maliban na si 
Allah ay ipinahintulot Niya rito ang 
pagsasalita." At ito ay naiulat na sinabi ng 
Sugo ni Allah S. 

44. Ang babaeng may regia at dinudugo ay 
walang isasagawang Tawaf al-Wada', ayon ito 
sa sinabi ni Ibnu Abbas "Inutusan ang mga 
tao na gawin nilang pinakahuling gagawin ay 
ang Tawaf sa Ka'bah, maliban na ito ay 
pinagaan sa babaeng may regia." Inulat nina 
al-Bukhari at Muslim. 


296 





Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


45. Sinuman ang nagsagawa ng Tawaf al-Wada 1 
bago matapos ang lahat na pagpukol; ang 
Tawaf niya ay hindi nakasasapat sa kanya 
sapagkat ginawa niya ito bago pa ang 
takdang panahon nito. Kaya kapag lumisan 
siya sa ganoong ginawa niya; magbabayad 
siya ng hayop na kakatayin. 

46. Sinuman ang nagsagawa na ng Tawaf al- 
Wada at pagkatapos nito ay namili siya ng 
pangangailangan niya kahit pa na ito ay para 
sa negosyo ay ipinahihintulot ito sapagkat ang 
pagitan lang nila ay maikling panahon lang. 
subalit kung tumagal siya ng pananatili ay 
magsagawa siya uii ng Tawaf al-Wada'. 

47. Hindi obligadong gawin ng taong 
nagsasagawa lang ng Umrah ang Tawaf al- 
Wada 1 sapagkat walang batayan rito. Ito ay 
opinion ng nakararami. At sabi ni Ibnu Abdel 
Barr -kaawaan siya ni Allah- na ito ay isang 
Ijma 1 . 

48. Sinuman ang namatay habang siya ay nasa 
Hajj ay hindi na gaganapin ang mga naiwan 


297 





Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


niyang mga Gawain, sapagkat sa isang Hadith 
na ang isang lalaking nahulog sa kamelyo at 
namatay ay hindi na iniutos ng Sugo ni Allah S 
na ganapin ang mga nalalabi niyang Gawain 
sa Hajj at sabi niya S: "Tunay na siya ay tatayo 
sa muling pagkabuhay na binabanggit ang 
'Talbiyah'." Isinalaysay ni al-Bukhari. 

49. Ang ginagawa ng karamihan sa mga tao na 
paggawa ng maraming Umrah pagkatapos 
isagawa ang Hajj, na gagawin lang nila ang 
Niyyah nito sa pagpunta sa Tan'im o kaya ay 
sa Ju'ranah o sa anumang lugar ay walang 
batayan ang pagsasabatas rito. Datapwat 
ang mga batayan ay nagpapatibay na ang 
pag-iwan sa gawain na ito ay mainam 
sapagkat ang Sugo ni Allah S at ang mga 
kasamahan niya ay hindi ito ginawa sa Hajjatul 
Wada 1 . 

50. Ang Hadith na ayon kay Ibnu Abbas 
"Sinuman ang nakaiwan ng gawain sa Hajj o 
nakalimot rito ay magpatulo (kumatay) siya ng 
dugo." Inulat ni Imam Malik sa aklat na al- 
Muwatta'. Ang Hadith na ito ay maibibilang na 

298 







Marfu 1 o sinabi ng Sugo ni Allah S sapagkat 
hindi ito maaaring sabihin sa pamamagitan ng 
sariling opinion long at walang naiulat na 
sumalungat rito ang mga Sahabah Kayo sa 
sinumang nakaiwan ng Wajib ito man ay 
sinadya o dahil sa kawalan ng kaalaman tulad 
ng pagpukol sa Jamarat , pananatili sa Mina', 
at ang Tawaf al-Wada' at tulad nito ay dapat 
na kumatay ng hayop sa Makkah at 
ipamamahagi ang karne nito sa mga 
mahihirap roon. Ang hayop na kakatayin rito 
ay tulad rin ng hayop na kakatayin para sa 
Ud'hiyah ; ito ay maaaring isang kambing, o 
kaya'y isang bahagi sa pitong hati (1/7) ng 
kamelyo o baka. 


KABANATA: Ang Pagdalaw sa Masjid sa Madinah. 


1. Ang pagdalaw sa Masjid ng Sugo ni Allah S sa 
Madinah ay Sunnah sa lahat ng oras at wala 


299 







Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


itong kinalaman sa mga Gawain sa Hajj. Hindi 
rin ito obligadong gawin. 

2. ang Hadith: "Sinuman ang nagsagawa ng 
Salah rito-Masjid ng Sugo- na apatnapung 
Salah ay mapapasa-kanya ang paglayo mula 
sa apoy at paglayo mula sa Nifaq." Inulat ni 
Ahmad. Ang Hadith na ito ay Da'if o mahina 
ayon sa mga pantas rito kaya hindi ito 
pwedeng batayan. 


KANABATA: Ang Nahadlangan sa Isang Lugar. 


1. Ang nahadlangan ay sa pamamagitan ng 
pagpigil sa kanya ng kalaban at iba pa gaya 
ng karamdaman at kawalan ng panggastos. 
Ang gagawin niya ay huwag munang tapusin 
ang Tahallul kapag hinahangad pa niya na 
maaaring mawala ang hadlang sa madaling 
panahon. 

2. Sinuman ang nahadlanagan ay huwag niyang 
tapusin ang Tahallul maliban na kapag 


300 





Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


nakatay na niya ang dalang hayop na 
Ud'hiyah at pagkatapos ay magpa-ahit o 
magpa-iksi ng buhok. Subalit kung kundisyon 
niya na walang kakatayin ay tapusin na niya 
ang Tahallul at wala siyang pananagutan; 
hindi na niya kailangan kumatay ng hayop o 
anuman. At kung wala siyang kakayanang 
bumili ng kakatayin ay mag-ayuno siya ng 
sampung araw at pagkatapos ay magpa-ahit 
o magpa-iksi ng buhok at pagkatapos ay 
isagawa na niya ang Tahallul. 

3. Kakatayin ng nahadlangan ang hayop na 
Ud'hiyah niya sa lugar kung saan siya ay 
hinadlangan kahit pa na ang lugar ay sa labas 
pa o sa loob ng Haram. At ipamamahagi niya 
ito sa mga mahihirap. Subalit kung walang 
mahanap na mahirap sa lugar ay obligado sa 
kanya na lumipat ng lugar humanap ng 
mahirap. 


KABANATA: Ang Hadi at ang Ud'hiyah 

1. Ang mga nakatira sa Makkah ay wala silang 
kakataying Hadi sa gagawin nilang Hajj, ito 
man ay Tamattu 1 o Qiran. Sapagkat sabi ni 
Allah pagkaraan na banggitin Niya na 


301 





Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


obligado ang Hadi sa gumawa ng Tamattu o 
kaya'y mag-ayuno ang sinumang hindi ito 
kaya: ",,, lyon ay para sa sinumang ang mag-anak 
niya ay hindi nakatira sa paligid ng al-Masjid al- 
Haram..." Surah al-Baqarah: 196 

2. Sinuman ang kinatay na niya ang Hadi bago 
ang araw ng Eid, ito ay hindi makasasapat 
sapagkat ang Sugo ni Allah S at ang mga 
kasamahan niya ay hindi sila kumatay maliban 
sa mga araw ng Eid. Kung ang pag-alay ng 
hayop sa araw ng Eid ay maaaring gawin, ito 
ay ipinaliwanag na sana ng Sugo ni Allah S, at 
kung naipaliwanag niya ito ay naisalaysay n 
asana ito ng mga kasamahan niya kalugdan 
silang lahat ni Allah. 

Maaaring gawin ang pagpapaliban sa pag- 
alay ng hayop hanggang sa ika-13 ng Hajj 
sapagkat ang mga araw ng Tashriq ay mga 
araw ng pagkain at pag-inom at pag-alay, 
subalit ang gawin ito sa araw mismo ng Eid ay 
pinakamainam. 

3. Hindi ipinahihintulot na mag-ayuno sa mga 
araw ng Tashriq maliban sa mga walang Hadi. 
Ayon ito sa Hadith ni Ibnu Umar at Aishah 

^ na sinabi nila: "Hindi ipinahintulot sa mga 
araw ng Tashriq na mag-ayuno maliban sa 
walang Hadi." Inulat ni al-Bukhari. 


302 






Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


4. Ang pinakamainam na gawin ng walang Hadi 
na nagsasagawa ng Tamattu 1 o Qiran ay mag- 
ayuno na ng tatlong araw bago pa ang 
pagsapit ng araw ng pananatili sa Arafah, 
subalit kung sa mga araw nalang ng Tashriq 
siya mag-ayuno ay maaari narin. 

5. Sinuman ang may kakayanan na mag-alay ng 
hayop sa nagsasagawa ng Hajj na Tamattu 1 o 
Qiran subalit nag-ayuno iang ay hindi 
makasasapat ang ayuno sa kanya, at 
obligado parin siya na mag-alay ng hayop 
kahit pa na lumipas na ang mga araw ng pag- 
aalay dahil ito ay isang utang at 
pananagutan. 

6. Hindi ipinahihintulot na magbigay Iang ng pera 
na katumbas ng Hadi, datapwat ang obligado 
ay ang pagkatay nito. Ang opinion na 
nagpapahintulot sa pagbigay lamang ng pera 
na halaga ng hayop na kakatayin ay isang 
bagong batas at ito ay Munkar. Sabi ni Allah: 

(O mayroon ba silang mga katambal kay Allah na 
nagsabatas para sa kanila ng bahagi ng relihiyon, 
bagay na hindi ipinahintulot ni Allah???) Surah as- 
Shuraa 1 : 21 

7. Ipinahihintulot na mangutang para sa pambili 
ng Hadi, at hindi naman ito obligado kapag 


303 





Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


walang kakayanan sa pambili at ang 
makasasapat nalang rito ay ang pag-aayuno. 

8. Ang pagpapa-kain sa Fidyah at sa Hadi ay 
para sa mga mahihirap sa loob ng Haram. 

9. Ipamamahagi ang kinatay na Hadi sa mga 
mahihirap at maralita at sa mga nakatira sa 
loob ng Haram. 

lO.Sinuman ang iniwan lang niya ang kanyang 
Hadi sa lugar na hindi ito napakinabangan ay 
hindi ito nakasapat sa kanya. 

n.Sinuman ang kumatay ng Hadi sa labas ng 
Haram gaya ng Arafah o sa Jeddah ay hindi 
ito nakasapat sa kanya kahit pa na 
ipinamahagi niya ito sa loob ng Haram. 
Obligado sa kanya ng gawin ulit ito. Kahit pa 
na siya ay walang alam sa batas hinggil rito. 

12. Kanais-nais na siya ay kumain sa bahagi ng 
karne ng Hadi at ipamahagi at magbigay rito. 

13. Kanais-nais na sabihin niya kapag kakatayin na 
ang Hadi: 'Bismillah Wallahu Akbar, Allahumma 
Hadha minka wa laka.' At humarap siya sa 
Qiblah, at ang pagharap sa Qiblah ay Sunnah 
lang at hindi naman obligadong gawin. 

14. Ang Udh'hiyah ay Sunnah Muakkadah lang 
ayon sa tamang opinion ng mga pantas, 
maliban kung ito ay isang habilin kaya 
nararapat na gawin ito ng pinagbilinan. At 


304 





Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


ipinahihintulot sa tao na gumawa ng 
kabutihan para sa yumao na sa pamamagitan 
ng pagkatay ng Udh'hiyah at iba pa na 
kabilang sa Sadaqah. 


305 





Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


ANG HIKMAH SA PAGSASABATAS NG HAJJ, 
MGA HATOL, AT MGA KABUTIHAN NITO 69 . 


Sa ngalan ni Allah, ang Napakamaawain, ang 
Pinakamaawain, at ang papuri ay ukol lamang kay 
Allah, ang Panginoon ng mga nilalang, at ang 
mabuting katapusan ay para sa mga mapangilag 
magkasala. At ang pagbati ng kapayapaan ay para 
sa Kanyang lingkod at Sugo, at pinagkatiwalaan 
Niya sa rebelasyon, at ang pinakamamahal Niya at 
ang hinirang Niya mula sa mga alipin Niya, ang 
imam natin na si Muhammad S sampu ng kanyang 
mga pamilya at mga kasamahan, at sa sinumang 
tumahak ng landas niya at nagpagabay sa gabay 
niya hanggang sa huling Araw. 

Tunay na ako ay nagpapasalamat kay Allah sa 
anumang ipinagkaloob Niya sa pagtitipong ito sa 
pinakamainam na lupa kasama ang mga kapatid ko 
kay Allah para sa pagpapayuhan sa katotohanan. 


69 Muhadharah ni Ibn Baz-kaawaan siya ni Allah- sa Makkah, 
panahon ng Hajj 1412 H. 


306 






Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


at sa pakikipagtulungan sa mabuti at pangingilag 
magkasala, at sa pagpapaalalahanan sa mga 
karapatan ni Allah, at sa pagpapaalalahanan sa 
dakilang gawaing ito; ang Gawain sa Hajj, at ang 
anumang dakilang kabutihan na narito, at malaking 
pakinabang, at kapuri-puring katapusan para sa 
mga muslim sa lahat na lugar. 

Kaya ako ay humihiling sa Kanya na gawin Niya 
itong isang pagtitipon na mabiyaya, at na 
pagbutihin Niya ang mga puso at mga gawain natin, 
at na ipagkaloob Niya sa atin ang pag-iintindi sa 
Kanyang relihiyon at pagiging matatag rito, at na 
tanggapin Niya mula sa atin at sa lahat ng mga 
kapatid natin na nagsasagawa ng Hajj sa tahanan ni 
Allah na sagrado. Hinihiling ko kay Allah na 
tanggapin Niya mula sa atin ang lahat na Gawain 
natin na siyang ginagawa natin upang mapalapit sa 
Kanya, ang Dakila at ang Pinakamataas. 

At pagkatapos ay nagpapasalamat ako sa aking 
kapatid na si Sheikh Rashid al-Rajih, ang pangulo ng 
Ummul Qura 1 University at pangulo ng pagtitipong ito 
sa kanyang paanyaya para sa pagtitipong ito. At 
hinihiling ko kay Allah na biyayaan Niya ang mga 
307 






Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


pagsisikap niya at tulungan siya sa bawat mabuti, at 
na gawin Niya tayong kabilang sa mga gumagabay 
at ginabayan tunay na Siya ang pinakamainam na 
hinihilingan. 

Mga kapatid! Ang gawain ng Hajj ay dakila ang 
pag-uutos rito, at ang kabutihan nito ay marami, at 
ang hatol rito ay magkakaiba. Kaya sinuman ang 
nagmuni-muni sa salita ni Allah at sa Sunnah ng Sugo 
Niya S sa paksaing ito ay tunay na malalaman niya 
ang mga maraming bagay. 

Tunay ngang isinabatas ni Allah ang gawaing ito 
para sa mga lingkod Niya sapagkat naririto ang mga 
dakilang kapakanan, at pagkakakilanlan at 
pagtutulungan sa mabuti, at pagpapayuhan sa 
katotohanan, at pag-iintindi sa relihiyon, at ang 
pagdadakila sa salita ni Allah at kaisahan Niya, at 
ang pagiging taus-puso para sa Kanya, at anumang 
hindi pa nabanggit mula roon na kabilang sa mga 
dakilang kapakanan at mga kabutihan na hindi 
mabilang. 

At kabilang narin sa habag Niya ay ginawa Niya ang 
Hajj na obligado sa lahat ng muslim sa silangan ng 


308 





Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC ball JjMoJI £ y^a^Jl 


mundo hanggang sa kanluran nito, kaya ang Hajj ay 
isang obligadong gawain sa lahat na muslim sila 
man ay ialaki, babae, arabo man o hindi, mga 
pinuno man o pinamumunuan, subalit ayon ito sa 
kakayanan gaya ng winika ni Allah: 

" Kay Allah ay may tungkulin ang mga tao na 
magsagawa ng Hajj sa Bahay: ang sinumang 
makakakayang makarating doon. Ang sinumang 
tumangging sumasampalataya, tunay na si Allah ay di- 
nangangailangan sa mga Nilalalang." Surah Al-lmran: 97 

Samakatwid, ang marangal na Ayah na ito malinaw 
na batayan sa kaubligaduhan ng Hajj sa lahat ng 
tao ayon sa kanilang kakayahan. 

Ang pagsasagawa ng Hajj ay obligado isang beses 
lamang sa tanang buhay. Ayon ito sa sinabi ng Sugo 
ni Allah S noong siya ay tinanong: 'ito ba ay sa 
bawat taon o Sugo ni Allah?' Sabi niya: "Kung 
sasabihin ko na ganoon nga ay siguradong 
magiging obligado ito, subalit ang Hajj ay isang 
beses long, kaya sinuman ang magdagdag pa ay 
magiging sunnah." Inulat ni Imam Ahmad at Darimi. 
Kaya ito ay pagpapagaan ni Allah at kabilang sa 
biyaya Niya na ipinag-utos lang jto isang beses lang 

309 





Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


sa tanang buhay, sapagkat kung mas marami pa 
ang pag-uutos rito ay mas marami rin ang pahirap 
dahil sa laki ng gastusin ng mga galing sa malalayo 
mula sa mabiyayang lupaing ito. Kaya naman dahil 
sa kabaitan at habag ni Allah na ginawa Niya ang 
Hajj na ito isang beses lang sa tanang buhay at 
sinuman ang magdagdag pa ay karagdagang 
gantimpala ito para sa kanya. 

At ayon sa Sugo ni Allah S na sinabi niya: "Ang 
Umrah hanggang sa susunod na Umrah ay ang nasa 
pagitan nito ay pagpupunas ng kasalanan, at ang 
Hajj na Mabrur ay walang gantimpala maliban sa 
paraiso." Inulat nina al-Bukhari at Muslim. At sa isa 
pang Hadith ay sabi niya S: "Sinuman ang 
nagsagawa ng Hajj at hindi nakipagtalik, at hindi 
gumawa ng kasuwailan ay babalik siya na katulad 
ng unang araw na isinilang siya ng ina niya." At sinabi 
rin niya S: "Sundan pa ninyo ang ginawa ninyong 
Hajj at Umrah, sapagkat ang dalawang ito ay 
pumipigil sa kahirapan at kasalanan katulad ng 
pagtanggal ng apoy sa dumi ng bakal ginto at pilak. 
At ang Hajj na Mabrur ay walang gantimpala 


310 





Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


maliban sa paraiso." Inulat ni Imam Ahmad at 
Tirmidhi. 

Kaya ang Hajj ay may dakilang katayuan at 
maraming kabutihan. At kabilang sa mga kabutihan 
nito ay kapag ito ay ginawa na Hajj na Mabrur ay 
ang gantimpala nito ay ang paraiso kaligayahan at 
pagpapatawad sa mga kasalanan. 

At ginawa ni Allah ang Ka'bah na binabalik-balikan 
at payapa para sa mga tao, gaya ng sinabi Niya: 
"Banggitin noong ginawa Namin ang Bahay bilang 
balikan para sa mga tao at bilang pook ng katiwasayan." 
Surah al-Baqarah:125 

Bumabalik sila rito nang paulit-ulit at hindi sila 
nabubusog sa pagbalik rito dahil ang pabalik-balik 
rito ay malaking mabuti at maraming kahigtan. At 
ang Bahay na ito ay naitatag sa Tawhid at Ikhlas 
para kay Allah, sabi Niya: 

"at banggitin noong inihanda Namin para kay Ibrahim 
ang kinalalagyan ng Bahay; kaya huwag kang 
magtambal sa Akin ng anuman, at linisin mo ang Bahay 
Ko para sa mga nagsasagawa ng Tawaf, mga nananatili, 
at mga nagdarasal." Surah al-Hajj: 26 


311 





Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


Kay inihanda na ni Allah ang Bahay na ito kay 
propeta Ibrahim tm upang itatag niya ito sa kaisahan 
ni Allah at taus-puso para sa Kanya, at kawalan ng 
pagtatambal sa Kanya. At naitanong rin sa Sugo ni 
Allah S kung ano ang unang Bahay Sambahan na 
ginawa para sa mga tao. Sabi niya S: “lyon ay ang 
Masjid al-Haram." Inulat nina al-Bukhari at Muslim. At 
sinabi rin ni Allah sa Qur'an: 

" Tunay na ang unang Bahay Sambahan na itinayo para 
sa mga tao ay talagang ang nasa Bakkah, pinagpala at 
patnubay para sa mga nilalang." Surah Al-lmran: 96 

Kaya ito ang unang Bahay Sambahan na ginawa 
para sa pagsamba. At ipinaliwanag rin ni Allah na ito 
ay naitatag sa kaisahan Niya at taus-puso para sa 
Kanya. 

Kaya kabilang sa obligadong gawin ng lahat na 
muslim ay tunguhin ang bahay na ito bilang 
pagsamba na taus-puso kay Allah lamang, at na 
pagsumikapan niya na ang lahat na Gawain niya ay 
para kay Allah lamang; sa Salah niya at panalangin, 
sa Tawaf niya at sa Sa'iy, at sa lahat ng mga 
pagsamba niya. Dahil doon ay sinabi ni Allah: 


312 





Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


"...at linisin mo ang Bahay Ko..." na ang kahulugan 
ay, dalisayin mo ang lugar ng bahay mula sa Shirk, 
"para sa mga nagsasagawa ng Tawaf" na ang 
kahulugan ay, unang binanggit ang Tawaf sapagkat 
ang Tawaf ay sa Ka'bah lamang ginagawa, kaya 
walang pagsamba dito sa mundo na ginagawan ng 
Tawaf kundi sa Ka'bah lamang. At tungkol sa 
ginagawang Tawaf sa mga puntod, mga puno at 
bato; ito ay kabilang sa malaking Shirk gaya ng 
pagsasagawa ng panalangin at pagpapatirapa 
para rito. At kung isinagawa nya ang Tawaf rito 
bilang pagpapalapit kay Allah; ito ay Bid'ah. Walang 
ibang Tawaf na isasagawa bilang pagpapalapit kay 
Allah kundi sa Ka'bah lamang. At ang paglilinis rito ay 
sa pamamagitan pagdalisay nito mula sa Shirk at 
mapanligaw na Bid'ah, at na walang mangyayari sa 
palibot nito maliban sa Tawhid kay Allah at Ikhlas 
para sa Kanya lamang, at anumang pagsamba na 
ipinahintulot lamang rito. 


Kaya naman obligado sa mga bantay at 
nangangalaga ng Bahay na ito na dalisayin nila ang 
Bahay na ito mula sa Shirk, Bid'ah at pagsuway, para 
313 





Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


ito ay maging katulad ng isinabatas ni Allah na isang 
Banal at Dalisay na Bahay mula sa lahat ng 
ipinagbawal ni Allah rito. 

At sa al-Bayt al-Atiq ay may mga malinaw na Ayah 
tulad ng; Maqam Ibrahim, at ang lahat na lupang 
sakop ng Haram ay mga Maqam para kay Ibrahim. 
Ang as-Safa at al-Marwah, ang Ka'bah, ang Mina at 
al-Muzdalifah, at Arafat; ang lahat na ito ay mga 
Maqam na inaalala rito ang dakilang propeta, at 
ang marangal na sugo, at ang anumang pagsisikap 
niya at mga mabubuting ginawa niya para sa 
Tawhid ni Allah at Ikhlas para sa Kanya, at ang 
paghihikayat niya sa mga tao tungo sa Tawhid at 
pagsunod sa batas niya. 

At sabi ni Allah hinggil sa Dakilang tanda ng Hajj: 

" Ang hajj ay nasa mga kilalang buwan..." Surah al- 
Baqarah: 197 

At ang mga buwan na ito ay sa Shawwal, Dhul 
Qa'dah, at ang unang sampung araw ng Dhul Hijjah. 
At pagkatapos ay sinabi ni allah: 


314 





Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


"... Kayo ang sinumang nagsatungkulin sa sarili ng hajj sa 
mga buwang ito ay walang pagtatalik, walang mga 
kasuwailan, at walang pagtatalo sa hajj." Surah al- 
Baqarah: 197 

Ito ay kabilang sa mga dakilang kabutihan at 
malaking dulot, na ang tutungo sa al-Bayt al-Atiq ay 
darating rito na gagawin ang pagsamba para kay 
Allah lamang nang walang halong pagtatambal sa 
Kanya, ang Kataas-taasan; kasabay nito ay ang 
pagdalisay at pag-iingat mula sa anumang 
sumasalungat sa batas ni Allah nang sa gayon ay 
maging ganap ang pagsamba niya para kay Allah 
lamang. Kaya naman dahil roon ay kakalas siya sa 
kanyang mga kasalanan katulad ng araw na iniluwal 
siya ng ina nya kapag hindi sya gumawa ng Rafth at 
Fusuq (pagsuway). 

Ang Rafth ay; pagtatalik sa asawa at anumang 
Gawain na patungo rito gaya ng paghipo, 
pagtingin, at salita o anumang tulad nito ayon sa 
sinabi ng mga paham. 

At ang Fusuq naman ay; ang lahat na masama, mga 
bawal gawin sa Hajj at ang lahat na Haram. 


315 





Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


Kabilang sa mga bawal gawin sa Hajj ay; pagputol 
ng mga kuko pagkatapos layunin ang Ihram, at ang 
pagputol ng buhok, pagpapabango, pagsuot ng 
tinahi at pagkatip ng ulo para sa mga lalaki, at 
pagsuot ng medyas para sa lalaki at babae, at 
pagsuot ng Niqab para sa babae, at ilan pa na 
ipinagbawal ni Allah sa Hajj. 

At mayroon ring mga pangkalahatang Haram gaya 
ng pangangalunya, pagnanakaw, pang-aapi sa 
sarili, kayamanan at sa dangal, at ang pagkain mula 
sa Riba' at anumang tulad nito na mga Haram sa 
lahat sa loob ng Hajj at sa labas nito. 

At sa "... at walang pagtatalo sa hajj." Ay nararapat sa 
isang mananampalataya na lumayo mula sa 
pakikipagtalo na siyang magpapangyari ng pag- 
aaway at pagkakaiba. Ang Hajj ay daan patungo sa 
pagmamahalan, pagtutulungan at kadalisayan. At 
kabilang sa mabuting dahilan nito ay ang pag-iwan 
sa anumang magiging sanhi ng galit at pagkakaiba 
na kabilang sa Rafth, Fusuq at pagtatalo. Kaya ito ay 
dakilang daan patungo sa kadalisayan ng puso, 
pagkakaisa ng salita, at pagtutulungan sa mabuti at 
pangingilag magkasala, at pagkakakilala ng mga 


316 





Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


lingkod ni Allah sa lahat na lupalop ni Allah. At tunay 
na sa panahon ng Jahiliyyah ay may pagtatalo sa 
pagitan ng mga arab kaya ipinagbawal Niya iyon. 
Kaya walang pagtatalo sa Hajj, ni walang 
pagtatalong gagawin gaya ng sa panahon ng 
Jahiliyyah, at ni walang pagtatalo na siyang 
magiging dahilan ng galit at away; ang lahat na ito 
ay bawal. Kaya kung nagawa mo sa iyong kapatid 
ang paninirang-puri ay magbalik-loob ka kay Allah at 
hingin ang patawad niya nang sa gayon ang lahat 
na salita sa Hajj ay patungo sa mainam at mabuti, at 
pangingilag magkasala, at pagtutulungan sa mabuti 
at kadalisayan, at ang paglayo mula sa lahat na 
dahilan ng pagkakawatal-watak at pagkakaiba. 
Subalit ang pakikipagtalo sa paraang siyang 
pinakamagaling ay bagay na hinihiling lagi sa bawat 
oras. Sabi ni Allah: 

" Mag-anyaya ka tungo sa landas ng Panginoon mo sa 
pamamagitan ng karunungan at magaling 70 na 
pangangaral, at makipagtalo ka sa kanila sa paraang 
siyang pinakamagaling... " Surah an-Nahl: 125. 


70 O maganda. 


317 






Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


At sabi Niya: " Huwag kayong makipagtalo sa mga 
angkan ng Aklat malibang sa paraang siyang 
pinakamagaling " Surah al-Ankabut: 46 

Kaya walang masama sa pakikipagtalo sa paraang 
pinakamagaling upang maalis ang pagdududa, at 
upang malinaw ang totoo sa pamamagitan ng mga 
patunay, kasabay nito ay ang paglayo sa anumang 
daan patungo sa galit at away. 

At kasunod niyon ay sinabi ni Allah: "At ang ginagawa 
ninyo na anumang kabutihan ay nalalaman ni Allah." 
Surah al-Baqarah: 197 

Ito ay paghihikayat sa mga mabuting Gawain. Kaya 
naman ang nagsasagawa ng Hajj ay mapagbantay 
sa mga gawaing mabuti sa lahat na paraan. At siya 
ay nalalaman ni Allah at gagantimpalaan sya rito. At 
ang gawaing mabuti ay sakop ang salita at gawa; 
ang mabuting salita, pagpapayo, pag-uutos ng 
kabutihan at pagsuway sa masama, ang lahat na ito 
ay mabuti. At ang Sadaqah, paggabay sa naliligaw, 
pagturo sa mangmang, ang lahat na ito ay mabuti. 
Kaya ang lahat na bagay na nagbibigay ng 
mabuting dulot sa nagsasagawa ng Hajj o 


318 





Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


nagbibigay ng mabuting dulot sa muslim mula sa 
salita at gawa na kabilang sa isinabatas ni Allah at 
ipinahintulot Niya, ang lahat na ito ay mabuti. 

At kasunod niyon ay sinabi ni Allah: " Magbaon kayo, 
ngunit tunay na ang pinakamainam na baon ay ang 
pangingilag sa pagkakasala;" Surah al-Baqarah: 197 

Inutusan ni Allah ang nagsasagawa ng Hajj na 
magbaon ng panggastos at anumang bagay na 
kakailanganin niya sa Hajj tulad ng kaalaman, aklat 
at iba pang bagay. At ang salitang " Magbaon kayo," 
ay pangkalahatang pag-uutos sa lahat na uri ng 
baon. Sabi ni Ibnu Abbas &\ 'May mga tao noon na 
nagsasagawa ng Hajj nang walang baon at sinasabi 
nila: 'Kami ang mga nagtitiwala. 1 Kaya ibinaba ni 
Allah ang " Magbaon kayo, ngunit tunay na ang 
pinakamainam na baon ay ang pangingilag sa 
pagkakasala;". Kaya nararapat sa lahat na tao mula 
sa lahat na bahagi ng mundo ang magbaon sila ng 
kaalaman, kayamanan at lahat na kakailanganin 
nila sa Hajj nila upang hindi na sila humingi sa mga 
tao, sabi ni Allah: 


319 





Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


"... tunay no ang pinakamainam na boon ay ang 
pangingilag sa pagkakasala;" Surah al-Baqarah: 197 

Na kahulugan ay; pinakamainam na baon para sa 
isang mananampalataya at para sa mga kapatid 
niya ay ang Taqwa; na matakot siya kay Allah sa 
pamamagitan ng pagsunod niya, at Ikhlas niya para 
sa Kanya. At sa ikabubuti ng mga kapatid niyang 
nagsasagawa ng Hajj, at paggabay sa kanila tungo 
sa kabutihan, at pag-uutos sa kanila ng mainam at 
pagbabawal sa kanila mula sa masama, at 
pagtulong sa nangangailangan. 

At kasunod niyon ay inulit ni Allah: 

., at mangilag kayong magkasala sa Akin, o mga may 
pang-unawa." Surah al-Baqarah: 197 

Ito ay kautusan pagkatapos ng kautusan bilang 
pagtitibay ni Allah sa Taqwa sapagkat napapaloob 
rito ang dakilang kabutihan, gaya ng sinabi Niya: 

" O mga tao, tunay na Kami ay lumikha sa inyo mula sa 
isang lalaki at isang babae at gumawa sa inyo na mga 
bansa at mga lipi upang magkakilalahan kayo. Tunay na 
ang pinakamarangal sa inyo para kay Allah ay ang 


320 





Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


pinakamapangilag sa inyo sa pagkakasala. " Surah al- 
Hujurat: 13 

At naitanong sa Sugo ni Allah; Sino sa mga tao ang 
pinakamarangal? Sabi niya: "Ang pinakamapangilag 
sa inyo sa pagkakasala." Kaya ang taong 
pinakamapangilag sa pagkakasala ay ang siyang 
pinakamarangal at pinakamainam kay Allah, sila 
man ay arabo o hindi, Malaya man o hindi, lalaki o 
babae, tao man o Jinn , at ang pangulo nila ay ang 
mga Sugo at propeta ni Allah, at ang mga kasunod 
nila. 

At talagang sinabi ni Allah: "... o mga may pang- 
unawa." Sapagkat ang may pang-unawa; ito ay ang 
tamang pag-iisip, sila yaong mga taong nakakapag- 
unawa tungkol kay Allah, at sila yaong nakaaalam 
sa gusto Niya, at sila yaong may kakayahan sa 
pagpapayo at pag-uutos. Taliwas sa kanila ang mga 
nawalan ng pang-unawa kaya sila ay walang 
halaga. At sinuman ang tumalikod kay Allah at 
lumimot sa Kanya ay hindi kabilang sa mga may 
pang-unawa, sapagkat ang mga may pang-unawa 
ay ang mga humaharap kay Allah, mga 
nagmamahal sa pagsunod sa Kanya, mga 


321 





Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


nagmamahal sa anumang nakabubuti sa tao; ang 
lahat ng tao ay inuutusan na mangilag magkasala, 
subalit ang mga may pang-unawa ay may kaibahan 
sapagkat taglay nila ang regalo ni Allah na pang- 
unawa at kaalaman. Ito ay tulad ng sinabi ni allah sa 
isa pang Ayah : 

.. at upang makapag-alaala ang mga may mga pang- 
unawa. " Surah Ibrahim: 52 

Kaya lahat tayo ay inuutusan na umalala at 
pangingilag magkasala subalit ang mga may pang- 
unawa ay mayroon silang katayuan at kaibahan sa 
pag-iintindi sa mga utos ni Allah at kung paano ito 
ipatupad. Ganito ay sinabi ni Allah: 

" Tunay na sa pagkalikha ng mga langit at lupa at 
pagsasalitan ng gabi at araw ay talagang may mga 
tanda para sa mga may isipan," Surah Al-lmran: 190 

Ang mga yaon ay tanda para sa lahat subalit 
walang nakaiintindi at umuunawa roon, at walang 
may kakayanan rito kundi ang mga may pang- 
unawa. 

At sinabi ni Allah: 


322 





Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


" at manawagan ka sa mga tao sa Hajj..." Surah al- 
Hajj: 27 

Manawagan ka Oh Ibrahim at ipabatid mo sa mga 
tao ang Hajj. Kaya ginawa niya iyon at nanawagan 
siya sa mga tao. Kaya ang mga nag-iimbita tungo 
kay Allah ay nananawagan sila sa Hajj bilang 
pagsunod kay Ibrahim at sa mga propeta 
pagkaraan niya, at bilang pagsunod sa ating Sugo 
S. Sabi Niya: "... darating sila sa iyo na naglalakad.' 1 Na 
ang kahulugan ay; mga naglalakad sa 
pamamagitan ng kanilang mga paa. Kaya naman 
kinuha ng mga iilan ang opinion na ang paglalakad 
ay mas mainam na pagtugon subalit walang 
malinaw na batayan rito sapagkat ang Sugo ni Allah 
S ay nagsagawa ng Hajj na nakasakay; at siya ang 
huwaran at ang sinusunod. Subalit ang naglalakad 
ay patunay sa tindi ng kagustuhan at lakas sa Hajj, 
ngunit hindi ito nagpapatunay na ito ay mainam. 
Kaya sinuman ang tumugon na naglalakad ay 
mapapasakanya ang gantimpala niya, at ang 
nakasakay na naghahangad ng kaluguran ni Allah 
at kabutihan Niya ay mapapasakanya ang 
gantimpala niya; at ito ang mainam. Sabi Niya: "... at 


323 





Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC Pall JjMoJI £ y^a^Jl 


nakasakay sa kamelyo(hayop), ay darating sila mula sa 
malalim na daraanan. " Ang kahulugan ng malalim na 
daraanan ay: malayo, malapad na daan mula sa 
silangan at kanluran, at sa lahat ng sulok. 
Hinahangad nila si Allah at ang Huling hantungan. 

Bakit sila tumugon? "... upang saksihan nila ang 
kabutihan para sa kanila..." ang mga kabutihan na ito 
ay ginagawa ni Allah na panglkalahatan, subalit 
nilinaw Niya ito sa napakaraming Ayah. Han rito ay 
ang sinabi Niya: "at upang sambitin nila ang 
pangalan ni Allah sa mga bilang na araw .at ang 
lahat na ginagawa ng nagsasagawa ng Hajj na 
pagsunod kay Allah at kabutihan sa mga lingkod 
Niya na nabanggit at hindi nabanggit, ang lahat na 
iyon ay kabilang sa mga kabutihan. At iyon ang 
dahilan ni Allah kung bakit ginawa Niya itong 
pangkalahatan, upang maipabilang rito ang lahat 
na ginagawa ng isang mananamplataya, lalaki o 
babae na pagsunod kay Allah at kabutihan sa mga 
lingkod Niya. Kaya ang kawanggawa sa mahirap ay 
kabutihan, ang pagturo sa mangmang ay 
kabutihan, ang pag-uutos ng mabuti at pagbabwal 
ng masama ay kabutihan, at ang pag-iimbita tungo 


324 





Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


kay Allah ay may dakilang kabutihan, at ang 
pagsasagawa ng Salah sa Masjid al-Haram ay 
kabutihan, ang pagbasa ng Qur'an ay kabutihan, 
ang pagbibigay ng kaalaman ay kabutihan. Kaya 
ang lahat na gagawin mo na may pakinabang rito 
ang mga tao mula sa salita, gawa, kawanggawa, o 
anumang iba pa rito na mga gawaing isinabatas ni 
Allah ay kabilang sa mga kabutihan. 

Kaya nararapat sa nagsasagawa ng Hajj na 
samantalahin ang pagkakataon na ito at gugulin 
niya ito sa pamamagitan ng Taqwa kay Allah, at 
pagpapahalaga sa lahat ng kabutihan na siyang 
kinalulugdan ni Allah at makabubuti sa mga lingkod 
Niya. Abalahin ang sarili sa pag-alala kay Allah sa 
loob ng Makkah at sa mga lugar na pinagdadausan 
ng Hajj at sa anumang lugar naroon, at gugulin ang 
oras sa pagsunod kay Allah na nakabubuti sa mga 
tao. Kung taglay niya ang kaalaman ay turuan niya 
ang mga tao, mag-imbita siya at gumabay tungo 
kay Allah, at ipag-utos niya ang mabuti at 
ipagbawal ang masama. At kung taglay naman niya 
ang pera ay magbigay siya sa mga tao, at tulungan 
niya ang mahirap at ang mga napagkaitan ng 


325 





Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


karapatan. At gugulin niya ang oras sa pag-alala kay 
Allah, at pagbabasa ng Qur'an, at 
pakahahalagahan niya ang mga Gawain sa Hajj 
gaya ng pagsasabatas rito ni Allah at ayon sa 
Sunnah ng Sugo ni Allah S 

At kabilang sa pakahahalagahan ng nagsasagawa 
ng Hajj ay dapat na intindihin niya ang relihiyon niya, 
at magtanong kung wala siyang alam, at dumalo 
siya sa mga pag-aaral sa loob ng Masjid al-Haram at 
sa mga Masjid sa loob ng Makkah at sa Masjid ng 
mahal ng Propeta S sa Madinah. Magtanong siya sa 
mga maaalam, at kumuha ng mga aklat. Paka- 
iingat siya sa Bid'ah at mga opinion na mahina, at 
ugaliin niya ang pagsunod sa Sugo ni Allah S nang 
sa gayun ang Hajj niya ay tanggap, at ang 
paglalakbay niya ay mabiyaya, at may may 
magandang dala siya sa pagbalik sa bayan niya. 

At ang mga hatol at Gawain sa Hajj ay malinaw 
para sa mga may alam, at nalalaman ito ng marami 
sa mga muslim na pabalik-balik sa Hajj. Subalit ang 
karamihan sa mga tao ay mangmang sila sa mga 
hatol. Kaya nararapat sa kanya na mag-aral, 
magtanong sa mga maalam sa mga nakaliiitong 


326 





Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


bagay sa kanya, at maging mapagmasid siya sa 
mga hatol ng Shari'ah hinggil sa Hajj. At ang lahat na 
Gawain ay sundan niya mula sa Sunnah ng Sugo ni 
Allah S, at panghawakan niya ito. 

At nararapat sa nagsasagawa ng Hajj na mag-ingat 
sa lahat na ipinahbawal ni Allah sa loob ng Hajj at sa 
labas nito, sa bahay niya at sa daanan niya, sa 
lipunan niya kasama ang mga kapatid niya, at sa 
lahat na lugar. At na hingin niya kay Allah ang 
gabay at tulong; si Allah ay nalulugod sa mga 
lingkod Niya na humingi sila sa Kanya, at magtungo 
sa Kanya, sapagkat Siya ang mapagbigay, 
kaluwalhatian sa Kanya. 

Ang isinasabatas sa nagsasagawa ng Hajj kapag 
nakarating na siya sa Miqat ay maligo kung madali 
ito sa kanya, at pagkatapos ay magsagawa ng 
Wudu 1 at magsagawa ng dalawang rak'ah na Salah; 
ang Sunnah na Salah pagkatapos ng Wudu 1 , 
maliban kung oras na ng obligadong Salah dahil 
nakasasapat na ito sa kanya sapagkat ang Sugo ni 
Allah S ay isinagawa niya ang Ihram sa kanayang 
huling Hajj pagkatapos ng Salah sa Dhuhur sa Dhul 
Hulayfah. At kung ang bahay niya ay malapit lang sa 
327 





Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


Miqat gaya ng mga naninirahan sa Taif at Madinah 
at naligo na sa bahay niya ay sapat na ito sa kanya, 
subalit huwag niyang isagawa ang Ihram maliban 
kung narrating na niya ang Miqat. At ang tinutukoy 
na Ihram rito ay ang intensyon sa pagpasok sa Hajj o 
Umrah at ang pagsasambit ng Talbiyah rito. At 
pagkatapos ay sumakay na siya sa sakayan; 
mainam na isagawa niya ang Ihram sa Hajj o Umrah 
kapag nakasakay na siya sapagkat ang Sugo ni 
Allah ay isinagawa niya ang Ihram nuong nakasakay 
na siya sa sinasakyan niya. Pagkatapos ay 
magparami siya ng pagsambit ng Talbiyah kasbay 
nito ang pagpuri, pagluwalhati, at paghingi ng 
tawad kay Allah hanggang sa gagawin na niya ang 
Tawaf; kung ang Ihram niya ay Umrah ay dito na niya 
ititigil ang Talbiyah. Subalit kung ang Ihram niya ay 
Hajj ay ituloy parin niya ang Talbiyah hanggang sa 
pagpukol sa al-JamratuI Aqabah sa umaga ng araw 
ng Eid at magparami siya ng pagsambit ng Takbir. 

At kinakailangan sa pagpukol sa Jamarat na 
makasigurado na ang bato ay umabot sa Hawd 71 

71 . ito ang lugar sa ibaba ng Jamarat na nahuhulugan ng mga 
batong ipinupukol rito. 


328 






Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


sapagkat kung hindi sigurado na nakaabot sa Hawd 
ay ulitin ang pagpukol. Kung hindi niya ito inulit 
hanggang sa paglipas na ng mga araw ng Mina 1 ay 
magbabayad siya ng hayop na kakatayin sapagkat 
iniwan niya ang Wajib. Ngunit kung madali sa kanya 
na ulitin ang pagpukol sa loob pa ng mga araw ng 
Mina' ay gawin niya ito nang magkaka-sunod at 
walang siyang babayaran na anuman. 

At kabilang sa mga bagay na nalalaman ay ang 
pagpapahintulot sa nagsasagawa ng Hajj na 
magmadali sa paglisan sa ika-12 araw ng Dhul Hijjah 
pagkatapos na pumukol sa Jamarat sa paglipas ng 
tanghaling tapat. Kaya kung nais ng maglakbay ay 
isagawa ang Tawaf al-Wada 1 , ito ay kung naisagawa 
na niya ang Tawaf sa Hajj 72 sapagkat kung hindi pa 
niya ito naisagawa ay ang Tawaf niya sa Hajj ay ang 
siya ring Tawaf al-Wada 1 niya kung pagkatapos nito 
ay agaran siyang maglalakbay na. At kung 
nagpahuli naman at ginanap ang pagpukol sa ika- 
13 ng Dhul Hijjah, ito ang pinakamainam at ito ang 
ginawa ng Sugo ni Allah S. 


72 . ito ang Tawaf al-lfadah. 


329 






Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


At tungkol naman sa Arafah; ito ang pinakadakilang 
haligi ng Hajj ayon sa sinabi ng Sugo ni Allah S: "Ang 
Hajj ay sa Arafah" Inulat nina Ahmad at Tirmidhi. Kaya 
nararapat sa nagsasagawa ng Hajj na manatili sa 
Arafah sa ika-9 na araw sa paglipas ng Zawal 73 ; ito 
ang opinyon ng karamihan sa mga maaalam. At 
sabi naman ng iba: kung nanatili sa Arafah bago 
ang pagsapit ng Zawal ay sapat na ito. Subalit ang 
isinasabatas ay ang pananatili sa Arafah Simula sa 
paglipas ng Zawal hanggang sa paglubog ng araw, 
at kung nanatili naman sa gabi bago sumapit ang 
Fajr ay sapat narin ito sa kanya. Kaya sinuman na 
lumipas sa kanya ang pananatili sa Arafah at hindi 
niya ito nagawa ay lumipas din ang hajj sa kanya. At 
sinuman ang nanatili rito sa umaga subalit milisan ito 
bago lumubog ang araw ay iniwan niya ang isang 
Wajib, kaya obligado na magbayad siya ng hayop 
na kakatayin; ayon ito sa nakararaming maaalam. 

At isinasabatas rin sa nagsasagawa ng Hajj na 
magparami ng Dua 1 Dhikr at talbiyah sa Arafah, 


73 Zawal: ito ang oras na paghapay ng araw sa tanghaling 
tapat. 


330 






Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


kasabay rin ito ang pagtaas ng mga kamay ayon sa 
ginawa ng Sugo ni Allah S. At sunnah rin na isagawa 
ang Salah sa Dhuhur at Asr na Jam'u taqdim 74 at 
Taqsir 75 na iisang Adhan lang at may Iqamah sa 
bawat Salah; gawin ito sa Masjid Namirah kung 
madali sa kanya, subalit kung hindi ay gawin ito 
kasama ang Jama'ah sa kinalalagyan nila. At 
pagkatapos nito ay mananatili parin sa kinalalagyan. 
At ang lahat na bahagi ng Arafah ay maaaring 
panatilihan, manalangin kay Allah sa anumang 
kinalalagyan; nakaupo, nakatayo o nakahiga, at 
magparami ng Dhikr at Talbiyah hanggang sa 
paglubog ng araw. At kapag lumubog na araw ay 
lumisan nang may pagpapakumbaba at marahan 
patungo sa Muzdalifah, at isagawa niya rito ang 
Maghrib at Isha 1 bago ilatag ang mga gamit sa 
pagtulog na iisang Adhan lang at may Iqamah sa 
bawat Salah; isagawa niya ang Maghbid na tatlong 
Rak'ah at dalawa lang sa Isha 1 . Walang isasagawang 


74 . Pagsasama ng dalawang Salah sa oras ng unang Salah 

75 Pagpapa-iksi sa bilang ng mga apat na Rak'ah na Salah sa 
dalawang Rak'ah lang. 


331 






Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


salah sa pagitan ng Maghrib at Isha 1 at ganun din sa 
pagitan ng Dhuhur at Asr sa Arafah sapagkat ang 
Sugo ni Allah S ay walang ginawang Salah sa 
pagitan ng mga yaon. 

At ipinahihintulot na gawin ang anumang nais 
pagkatapos isagawa ang Salah sa Maghrib at Isha'. 
Kung nais niyang matulog o kumain, magbasa ng 
Qur'an, o umalala kay Allah ay gawin niya. At 
ipinahihintulot para sa mga mahihina na lumisan na 
patungo sa Mina' sa huling kalahating bahagi ng 
gabi sapagkat ang sugo ni Allah S ay pinadali ito 
bilang awa at pagpapagaan para sa kanila. At 
ipinahintulot din sa kanila ang pagpukol sa Jamaratul 
Aqabah bago sumapit ang Fajr, subalit sinuman na 
isagawa ang pagpukol sa oras ng Dhuha 76 ay 
maaari rin. At ang pagpukol sa oras ng Dhuha 1 ay 
para sa mga malalakas at ito ang sunnah at mainam 
ayon ito sa ginawa ng Sugo ni Allah S. 


76 . Oras na kapag ang taas ng araw sa silangan ay kasin taas 
na ng sibat. Bahagyang mainit na ang araw. 


332 






Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


At sinuman na ginawa ang Tawaf 77 bago o 
pagkatapos ng pagpukol ay sapat na iyon. Subalit 
ang pagpapahuli ng Tawaf pagkatapos ng 
pagpukol at pag-aalay ng hayop at pag-ahit ay ang 
pinakamainam bilang pagsunod sa Sugo ni Allah S. 
Sapagkat nuong tinatanong sa Sugo ni Allah S sa 
araw ng Eid hinggil sa mga gawin na inuna o inihuli 
sa pag-alay, pag-ahit o pagpapaiksi, Tawaf at Sa'iy 
ay maliban na sinabi niya: "gawin mo at walang 
masama." Inulat nina al-Bukhari at Muslim. 

At ang kabuuan, na ang Sunnah na gawin sa araw 
ng Eid ay; una: pagpukol, pagkatapos ay pag-alay, 
pagkatapos ay pag-ahit o pagpapaiksi ng 
buhoksubalit ang pag-ahit nito ang pinakamainam, 
pagkatapos ay isagawa ang Tahallul 78 , pagkatapos 
ay ang Tawaf at Sa'iy. 

At hinihiling ko kay Allah na gabayan Niya tayo at 
ang lahat na muslim para sa kaalaman at mabuting 


77 . Tawaf al-lfadah. 

78 . Tahallul: pagtanggal sa Rida 1 at Izar at pagsuot na ng 
pangkaraniwang damit. 


333 






Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


Gawain, at na pagkalooban Niya tayong lahat ng 
pag-iintindi sa relihiyon, at ang pagiging matatag 
rito, at na pagbutihin Niya ang kalagayan ng mga 
muslim sa lahat na sulok, at na biyayaan Niya sila ng 
mga tuloy-tuloy na Gawain sa paghanap ng 
kaalaman sa relihiyon at pagkalugod sa anumang 
nagmula kay Allah. 

At hinihiling ko rin sa Kanya na gawin Niyang pinuno 
nila ang mabuti sa kanila, at na gabayan Niya ang 
mga pinuno nila, at na gabayan Niya ang lahat na 
pinuno ng mga muslim sa lahat na sulok upang 
isabatas ang Shari'ah ni Allah, tunay na Siya ang 
Mapagbigay. At ang pagbati ng Salawat at Salam 
ay mapapasa-Kanyang lingkod at sugo; ang 
propeta natin na si Muhammad at sa pamilya at 
kasamahan niya, at sa mga sumunod sa kanya. 


334 





Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


MGA MAHALAGANG PANANALIKSIK HINGGIL 
SA ZAKAH 


Ang papuri ay ukol kay Allah, At ang pagbati ng 
Salawat at Salam ay mapapasa-Kanyang huling 
sugo at sa pamilya at kasamahan niya: 

Tunay na ang nagsaliksik sa pagsulat ng mga 
salitang ito ay may layuning payuhan hinggil sa 
pagka-obligado ng Zakah na hindi 
pinahahalagahan ng karamihan sa mga muslim, 
kaya hindi na nila inilalabas ito ayon sa 
pamamaraang isinabatas rito sa kabila ng 
kadakilaan nito at kalagayan nito na isa sa mga 
haligi ng Islam na lima na hindi maaaring maging 
matatag maliban sa mga ito. Ito ay ayon sa sinabi ng 
sugo ni Allah S "Itinayo ang Islam sa lima: ang 
pagsaksi na walang Diyos kundi si Allah at si 
Muhammad ay sugo ni Allah, at ang pagtatayo ng 
salah, at ang pagbigay ng Zakah, at ang pag- 
aayuno sa Ramadhan, at ang pagsasagawa ng 
Hajj." Inulat nina al-Bukhari at Muslim. 


335 







Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


At ang pag-uutos sa Zakah sa mga muslim ay 
kabilang sa malinaw na kabutihan ng Islam at 
pagpapahalaga nito sa mga yumakap rito, 
sapagkat napakarami ng mga kabutihang dulot nito 
at pangangailangan ng mga mahihirap rito. Kaya 
kabilang sa kabutihan nito ay ang pagpapatatag ng 
pagmamahalan sa pagitan ng mahirap at 
mayaman sapagkat ang sarili ay natural na 
magmamahal sa sinumang gumawa ng kabutihan 
sa kanya. 

At kabilang na rito ay ang pagdalisay at paglilinis sa 
sarili, at ang paglayo mula sa makasarili at maramot 
na katangian. Ito ay ayon sa sinabi ni Allah sa Qur'an: 
"Kumuha ka mula sa mga ari-arian nila ng isang 
kawanggawa na magdadalisay sa kanila at 
magpapalago sa kanila sa pamamagifan nito..." Surah 
at-Tawbah: 103. at kabilang na rin ay ang 
pagsasanay sa muslim sa pagiging mabait, 
mapagbigay at maawain sa nangangailangan. 

At kabilang na rito ay ang paghatak ng biyaya, 
kasaganaan at kapalit mula kay Allah, gaya ng 
sinabi Niya: " Sabihin mo: "Tunay na ang Panginoon ko 
ay nagpapaluwag sa panustos para sa sinumang niloloob 


336 





Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


Niya sa mga lingkod Niya at nagpapagipit para rito. Ang 
anumang ginugol ninyo mula sa anumang bagay ay Siya 
ang magtutumbas nito. Siya ay ang pinakamainam sa 
mga nagtutustos. " Surah as-Saba 1 : 39. At sabi ng Sugo 
ni Allah S: "Sabi ni Allah: 'O anak ni Adam, magbigay 
ka at bibigyan kita." Inulat nina al-Bukhari at Muslim. 

At talagang may karampatang matinding babala sa 
sinumang nagmaramot rito at naging pabaya sa 
pagbibigay nito. Sabi ni Allah: "O mga 
sumampalataya, tunay na marami sa mga rabbi at 
mga monghe ay talagang lumalamon ng mga ari- 
arian ng mga tao sa pamamagitan ng kabulaanan, 
at bumabalakid sa Landas ni Allah. Ang mga nag- 
iimbak ng ginto at pilak at hindi gumugugol sa mga 
ito alang-alang sa Landas ni Allah ay balitaan mo sila 
ng isang masakit na pagdurusa. 35. Sa araw na 
papainitan ang mga ito sa apoy ng Impiyerno at 
heheruhan sa pamamagitan ng mga ito ang mga 
noo nila, ang mga tagiiiran nila at ang mga iikod nila 
ay sasabihin: "Ito na ang inimbak ninyo para sa mga 
sarili ninyo kaya lasapin ninyo ang inyong iniimbak 
noon." (Ang inimbak na yaman ay ang hindi 
kinakaltasan ng zakah na ukol dito.)" Surah at- 
Tawbah: 34-35. 


337 





Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


Kaya ang bawat pera na hindi inilalabas ang Zakah 
nito ay kabilang na sa yaman na iniimbak, 
naparurusahan dahii dito ang may-ari nito sa Araw 
ng Paglilitis. Ayon narin sa isang Hadith na Sahih na 
ang Sugo ni Allah ay nagsabi: "Walang isaman na 
nagmamay-ari ng ginto o pilak na hindi niya 
ibinibigay ang karapatan nito ay maiiban na sa Araw 
ng Paglilitis ay papainitan ang mga ito sa apoy ng 
Impiyerno at heheruhan sa pamamagitan ng mga 
ito ang noo niya, ang tagiliran niya at ang likod niya, 
sa tuwing lalamig ito ay papainitin uli sa tagal na 
limampung libong taon hanggang sa matapos na 
ang paglilitis sa mga lingkod at titingnan ang 
kahahantungan niya kung sa Paraiso o sa Impyerno." 
Inulat ni Muslim. At pagkatapos ay binanggit ng Sugo 
ni Allah S ang isang nagmamay-ari ng mga 
kamelyo, baka at tupa na hindi niya tinutupad ang 
Zakah nito, kaya siya ay pinarurusahan dahii roon sa 
Araw ng Paglilitis. 

At ayon narin sa sinabi niya S: "Sinuman ang 
biniyayaan ni Allah ng yaman at hindi niya tinutupad 
ang Zakah nito, ay magiging isang ahas ito sa Araw 
ng Paglilitis 


338 





Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


At ang Zakah ay obligado na ilabas sa apat na uri ng 
yaman: ang tumubo sa lupa na butyl at bunga, mga 
hayop, ginto at pilak, at negosyo. 

At sa bawat uri ng yaman na ito ay apat na Nisab 79 
ba hindi obligado ang zakah kung hindi umabot rito. 
Ang Nisab ng mga butil at bunga ay limang Wisq, at 
ang isang Wisq ay katumbas ng 60 Saa' 80 ng Sugo ni 
Allah S. Kaya ang Nisab ay ayon sa Saa 1 ng Sugo ni 
Allah mula sa datiles, pasas, trigo, bigas, barley at 
tulad nito. Ito ay katumbas ng 300 Saa 1 ng Sugo ni 
Allah. 

At ang obligadong Zakah nito ay 1/10 kung ang 
pananim ay dinidiligan nang walang gastos tulad ng 
ulan, ilog at lawa o anuang tulad nito. At kapag 
dinidiligan naman na ginagastusan gaya ng sa 
pamamagitan ng generator at water pump o 
anumang tulad nito, ang obligadong Zakah rito ay 
1/20 lang ayon sa Hadith na Sahih ng sugo ni Allah S. 


79 . Ito ang hangganan na obligado na ang paglalabas ng 
Zakah sa yaman. 

80 . Katumbas ng 675 kilo. 


339 






Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


At ang Nisab naman ng hayop na pinapasto! mula 
sa mga kamelyo, baka at tupa ay may 
pagpapaliwanag ang Hadith ng Sugo ni Allah S. 
Maaari sa isang nagnanais malaman ito na itanong 
sa mga maaalam sapagkat kung hindi lang dahil sa 
kakapusan ng panahon ay tatalakayin na namin 
upang maging ganap ang kaalaman. 

At ang Nisab naman ng pilak ay 140 Mithqal at ang 
katumbas nito sa Riyal ng Saudi ay 56 riyal. At ang 
nisab naman ng ginto ay 20 mithqal at ang 
katumbas nito sa gramo ay 92 gramo. 

At ang obligadong Zakah na ilalabas mula rito ay 2.5 
porsyento at kapag nanatili na ito ng isang taon, at 
ang anumang naidagdag rito ay kasabay na rin sa 
unang naipon kaya hindi na kailangan sa 
naidagdag ang panibagong isang taon pa. 

Kabilang na hatol sa ginto at pilak ang pera na 
siyang ginagamit ng mga tao sa kasalukuyang 
panahon, kahit na magkakaiba ang pagtawag dito 
gaya ng Dirham, Dinar o Dollar o anumang tulad 
nito. Kapag umabot ang halaga nito sa Nisab ng 


340 





Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC bull JjMoJI £ 


pilak o ginto at nanatili ito ng isang taon ay obligado 
na ilabas ang Zakah nito. 

At kabilang din na hatol sap era ang alahas ng mga 
kababaihan mula sag into at pilak, kapag umabaot 
na sa Nisab at nanatili ng isang taon ay may Zakah 
na rito kahit pa na ang mga ito ay para lang sa 
pagpapalamuti o ipinapahiram. Ito ay opinyon ng 
mga maaalam ayon sa pangkalahatang kahulugan 
ng sinabi ng Sugo ni Allah S sa naunang Hadith: " 
Walang isaman na nagmamay-ari ng ginto o pilak 
na hindi niya ibinibigay ang karapatan nito ay 
maliban na sa Araw ng Paglilitis ay papainitan ang 
mga ito sa apoy ng Impiyerno. 

At ayon sa Hadith na ang Sugo ni Allah S ay 
nakakita ng dalawang gintong pulseras sa kamay ng 
babae, sabi niya: "Ibinibigay mo ba ang Zakah ng 
mga iyan?" Sabi niya: 'Hindi." Sabi niya: "Nais mo ba 
na dahil sa mga iyan ay itatali ka ni Allah sa Araw ng 
Paglilitis ng tali mula sa Impyerno?" kaya itinapon 
niya ito at sinabi: 'ang mga iyan ay para kay Allah at 
sa Sugo Niya.' " Inulat nina Abu Dawud at an-Nasa'i 
at ang sanad nito ay Hasan. 


341 





Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


at tungkol naman sa Negosyo; ito ay ang bagay na 
paninda na inihahanda para ibenta. Kinukwenta 
ang halaga nito sa huling bahagi ng ganap na isang 
taon at inilalabas ang Zakah mula rito na 2.5 lamang 
mula sa halaga nito kahit pa na ang halaga nito ay 
tulad pa ng ogihinal na halaga nito o labis o kaya'y 
kulang na; ayon ito sa Hadith ni Samurah &\ 'Ang 
Sugo ni Allah nuon ay nag-uutos sa amin na ilabas 
namin ang Zakah mula sa inihanda namin para 
ibenta. 1 Inulat ni Abu Dawud. 

At kabilang narin rito ang mga lupa na ibinibenta, 
real estates, sasakyan at iba pang tulad nito na 
inihahanda para ibenta. Subalit ang mga 
paupahang gusali na hindi ibinibenta ay ang Zakah 
nito ay sa halaga ng upa rito kapag ganap na isang 
taon na ito, at walang Zakah sa gusaling ito 
sapagkat hindi ito para ibenta. At ganun din ang 
mga pribadong sasakyan at pampasada na walang 
Zakah sapagkat hindi ito inihanda para ibenta. Binili 
lang ito ng may-ari upang gamitin. Ngunit kung 
naipon ng may-ari ng pampasadang sasakyan ang 
pera na umabot sa Nisab ay dapat na maglabas 
siya ng Zakah kapag nakumpleto ang isang taon. 


342 





Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


kahit pa na ang perang ito ay gugugulin para sa 
gastusin, pagpapakasal, o pagbili ng lupa, o 
pamabayad sa utang at sa iba pang layunin 
sapagkat ang Dalil rito ay pangkalahatan na 
sumasakop sa mga tulad ng mga nabanggit. At ang 
tama ayon sa mga pantas na ang perang 
pambayad sa utang ay may Zakah parin. 

At ganoon rin ang mga kayamanan ng mga ulila, 
mga baliw na obligado paring ilabas ang Zakah nito 
ayon sa nakararaming pantas kapag umabot na sa 
Nisab at isang taon. At obligado sa mga 
tagapangalaga nila na ilabas ito sa kaganapan ng 
isang taon sapagkat ang patunay rito ay 
pangkalahatan gaya ng sinabi ng Sugo ni Allah S 
kay Muadh & nuong ipadala niya ito sa Yemen: 
"Tunay na si Allah ay nag-utos sa kanila ng Sadaqah 
sa mga kayamanan nila; kukunin ito mula sa mga 
mayayaman sa kanila at ibibigay sa mga mahihirap 
nila... "Inulat nina al-Bukhari at Muslim. 

At ang Zakah ay karapatan ni Allah na hindi 
maaaring ibigay sa hindi karapat-dapat pagbigyan 
nito, at hindi rin maaari na gawin ito ng isang tao 
bilang hangad ang kapalit ng mabuti, at hindi rin 


343 





Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC dull JjMoJI £ 


para makaligtas siya mula sa masama. Datapwat 
obligado sa isang muslim na ibigay niya ang Zakah 
para sa mga karapat-dapat rito dahil sa sila ang 
dapat para rito at hindi sa ibang dahilan; kalakip nito 
ay ang kagustuhan ng sarili rito at Ikhlas para kay 
Allah rito upang makaligtas siya sa pananagutan at 
karapat-dapat siya sa maraming gantimpala at 
kapalit. 

At tunay na ipinaliwanag ni Allah sa Qur'an ang mga 
may karapatan sa Zakah: 

"Ang mga Sadaqah ay ukol lamang sa mga maralita, sa 
mga dukha, sa mga naglilingkod sa pagtitipon nito, sa 
mga mapalulubag-loob ang mga puso, sa pagpapalaya 
ng alipin, sa mga nagkakautang, sa landas ni Allah, at sa 
manlalakbay na kinapos—isang tungkuling iniatang ni 
Allah. Si Allah ay Maalam, Marunong." Surah at-Tawbah: 
60 

At ang huling bahagi ng Ayah ay ang dalawang 
dakilang pangalan bilang paalala ni Allah sa mga 
lingkod Niya na Siya ang Maalam sa mga kalagayan 
ng mga lingkod Niya at kung sino sa kanila ang 
karapat-dapat sa Sadaqah at kung sino ang hindi. At 
Siya ang Marunong sa batas at kakayahan Niya 


344 





Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


kaya hindi Niya inilalagay ang mga bagay maliban 
sa mga kalalagyan na dapat para rito kahit pa na 
ang iilan sa dahilan nito ay naka-lingid sa iilang mga 
tao; ito ay upang mapanatag ang lingkod sa batas 
Niya at upang magpasakop sila sa hatol Niya. 

At si Allah ang gumagabay sa atin at sa mga muslim 
upang maintindihan ang relihiyon Niya at maging 
tapat sa pakikitungo sa Kanya, at sa pag-uunahan 
sa anumang ikinalulugod Niya, at kaligtasan mula sa 
mga kinasusuklaman Niya, tunay na Siya ang Malapit 
at Nakaririnig. At ang pagbati ng Salah at Salam ay 
mapapasa-kanyang lingkod at sugo na si 
Muhammad, at sa pamilya niya at sa mga 
kasamahan niya. 

Tanong: Ano po ang payo ninyo para sa lalaking 
hindi nagpapatupad ng Zakah, nang sa gayun ay 
lumambot ang puso niya at bumalik siya sa 
katotohanan? 

Sagot: Ang payo ko para sa sinumang nagmaramot 
rito ay matakot kay Allah at alalahanin na ang 
siyang nagkaloob sa kanya nito ay sinusubukan siya 
rito, at ang siyang nakaloob sa kanya ng pera ay 


345 





Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


tunay na sinusubukan siya rito. Kaya kung 
magpapasalamat sa biyaya at tinupad ang 
karapatan nito ay magwawagi, subalit kung 
magmaramot sa Zakah at hindi tinupad ang 
karapatan ng biyayang ito ay nalugi, magsisisi at 
malalasap ang parusa niyon sa libingan niya at sa 
Araw ng Paglilitis. Hinihiling natin kay Allah ang 
kaligtasan 

Tunay na ang pera ay lalaho, at ito ay nakakatakot, 
at masidhi ang katapusan para sa nagmaramot at 
hindi tinupad ang Zakah nito. Kaya obligado sa 
bawat muslim na may kayamanan na matakot kay 
Allah at alalahanin ang katayuan kapag pinatayo 
na sa pagitan ng mga kamay ni Allah. At tunay na 
nililitis Niya ang bawat isa sa ginawa niya, at tunay 
na ang kayamanan na ito ay kapahamakan gaya 
ng sinabi Niya: "Ang mga yaman ninyo at ang mga 
anak ninyo ay pagsubok..." Surah at-Tagabun: 15. At 
sinabi Niya pa: "at susubukan namin kayo sa 
pamamagitan ng masama at mabuting 
pagsubok..." Surah al-Anbiya 1 : 35. kaya ang 
kayamanan ay pagsubok, kung magpasalamat kay 
Allah at tinupad ang karapatan nito at ginugol ito 


346 





Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


ayon sa tama at magwawagi ka, at ito ay maging 
biyaya para sa iyo. At ito ang pinakamainam na 
katambal ng isang mananampalataya, na 
ipinagpapatuloy niya ang magandang ugnayan ng 
kamag-anak sa pamamagitan nito, at tinutupad 
niya ang mga karapatan sa pamamagitan nito, at 
nakikilahok siya sa mga mabuting proyekto sa 
pamamagitan nito, at binibigyan niya ang mga 
mahihirap. Kaya naman ito ay isang dakilang biyaya 
sa kanya. Ngunit kapag ipinagmaramot niya ito ay 
magiang isang malaking pagsubok ito sa kanya at 
ang parusa niya ay masidhi, kaya hinihiling noting 
lahat kay Allah ang kaligtasan mula sa lahat na 
masama. 

Sinuman ang hindi nag-Zakah ay dapat niyang 
ilabas ang mga nakaraang taon: 

Tanong: Ako po ay hindi nag-Zakah Simula nuong 
nakaraang tatlong taon, at aking kinuwenta ang 
perang hawak ko at ang hawak ng iba na 
pagmamay-ari ko. Dapat ko bang ibigay ang Zakah 
para sa tatlong taon kapag natapos na ang ikatlong 
taon, at ano po ang gagawin ko? 


347 





Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


Sagot: llabas mo ang Zakah para sa dalawang taon 
na lumipas at humingi ka ng tawad sa Panginoon mo 
sa pagpapahuli mo. At kapag nakumpleto na ang 
ikatlong taon ay ilabas mo ang Zakah nito. Huwag 
mong ipagpaliban ang Zakah, datapwat madaliin 
mo ang Zakah ng dalawang taon na lumipas. 

Kawalan ng kaalaman hinggil sa Zakah: 

Tanong: Ako po ay may pera Simula limang taon na, 
at ito ay nadadagdagan at nababawasan. At sa 
taong ito ay napag-usapan ang tungkol sa Zakah ng 
pera, at nabanggit na ang anumang halaga na 
pagmamay-ari ng tao at nanatili ito sa kanya ng 
isang taon, kahit pa na inimbak ito bilang 
paghahanda para sa pag-aasawa o pambili ng 
bahay, ito ay may Zakah. Mahal na Sheikh, mayroon 
po ba akong pananagutan sa mga nagdaang taon 
na hindi ko alam na ako pala ay may Zakah, o 
kaya'y ilalabas ko lang ang Zakah para lamang sa 
taong ito na nalaman ko? 

Sagot: Mayroon kang Zakah sa lahat na taong 
lumipas, at ang kawalan mo ng kaalaman hinggil rito 
ay hindi tanggap na dahilan sapagkat ang Zakah ay 


348 





Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


isang malinaw na bagay sa relihiyon, at ang hatol 
rito ay hindi nakalilingid sa mga muslim. At ang Zakah 
ay ikatlong haligi ng Islam. At ang nararapat sa iyo 
ay ang pagmamadali sa paglabas ng Zakah sa 
lahat na lumipas na taon, kalakip ang pagbabalik- 
loob kay Allah. Patawarin nawa kami at ikaw ni Allah 
at ang bawat muslim, si Allah ang gumagabay. 

Ang hatol sa Zakah ng kayamanan ng ulila: 

Tanong: Yumao ang isang lalaki at naiwan niya ang 
mga kayamanan at mga anak. Sa mga kayamanan 
bang ito ay may Zakah, at kung sino ang 
maglalabas nito? 

Sagot: Obligado ang Zakah sa mga naulila, ito man 
ay pera o mga gamit para ibenta, at sa mga hayop 
na inaalagaan, at sa mga bunga at butil. Obligado 
sa mga Wali- nag-aalaga- sa mga ulilang batang ito 
na ilabas nila ang Zakah sa tamang oras. Kapag 
wala silang kamag-anak mula sa kanilang ama na 
yumao ay dapat ibigay ito sa hukuman para 
maatasan kung sino ang maging Wali na 
mangangalaga sa kanila at sa kayamanan nila. At 
dapat na matakot kay Allah ang Wali at gawin niya 


349 





Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


ang anumang makabubuti sa kanila at sa ari-arian 
nila, sinabi ni Allah: "Tinatanong ka nila hinggil sa mga 
ulila; sabihin mo: "Ang isang pagpapabuti sa kanila ay 
mainam."" Surah al-Baqarah: 220. At Sabi Niya: 
"Huwag ninyong lapitan ang ari-arian ng ulila, kung hindi 
ayon sa siyang pinakamagaling, hanggang sa sumapit ito 
sa kahustuhang gulang nito Surah al-An'am: 152. At 
napakaraming Ayah ang tumatalakay sa katulad 
nito. At sa pagkamatay ng ama nila ang Simula ng 
bilang ng taon sa kayamanan nila sapagkat sa 
pagpanaw niya ay pumasok na ito sa pagmamay- 
ari nila. Si Allah ang gumagabay. 

Ang Zakah mula sa ari-arian ng bata: 

Tanong: Ako po ay nag-aalaga ng limang taon na 
bata, at ang asawa ko ay binibigyan niya ng pera 
ang bata mula sa pinaghirapan ko; idini-deposito 
niya ito sa bangko. Obligado po ba na maglabas ng 
Zakah mula sa pera niya? 

Sagot: Obligado sa iyo na ilabas mo ang Zakah ng 
bata sapagkat ikaw ang nangangalaga rito. 

Hatol sa lalaking naglalabas ng Zakah mula sa 
kayamanan ng asawa niya: 


350 





Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


Tanong: Maaari po ba na ilabas ng asawa ko ang 
Zakah ng pera ko na ang perang ito ay siya rin ang 
nagbigay sa akin. At ipinahihintulot din po ba na 
magbigay ng Zakah sa pamangkin ko na pumanaw 
na ang ama, siya ay binata at may planong mag- 
asawa? 

Sagot: Ang Zakah ay obligado sa iyo kapag ang ari- 
arian mo mula sa ginto, pilak o tulad nito ay umabot 
na sa Nisab. Kung inilabas ito ng asawa mo nang 
may pahintulot mo ay maaari ito, at ganoon din 
kung inilabas ito ng ama, kapatid mo o sinumang 
pinahintulutan mo. At maaari mo ring bigyan ng 
Zakah ang pamangkin mo bilang tulong mo sa pag- 
aasawa niya kapag wala siyang kakayanan rito. 
Gabayan nawa ni Allah ang lahat. 

Tanong: Obligado ba sa lalaki na ilabas ang Zakah 
mula sa alahas ng asawa niya? 

Sagot: Hindi iyon obligado sa kanya, subalit kung 
tumulong siya at ginusto rin ng babae ay maaari ito; 
ang Zakah ng alahas ay obligado sa babae 
sapagkat ang Hadith hinggil rito nagpapatunay na 


351 





Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI ^y^>y^>ll 


ang Zakah ay obligado sa babae at hindi sa asawa 
niya. 


352 






Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


Mga Piling Pagpapaliwanag Hinggil Sa Mga 
Mabuting Pangungusap Na Dua' at Dhikr 
Mula Sa Qur'an At Sunnah 


Ang papuri ay ukol kay Allah, nagpapatulong tayo 
at humihingi ng tawad sa Kanya. At nagpapakupkop 
tayo kay Allah laban sa kasamaan ng mga sarili at 
gawain natin. Sinuman ang gabayan ni Allah ay 
walang makaliligaw sa kanya, at sinuman ang iligaw 
niya ay walang makagagabay sa kanya. At 
sumasaksi ako na walang Diyos kundi si Allah, Nag- 
iisa Siya at walang katambal. At sumasaksi ako na si 
Muhammad ay lingkod at sugo niya, ang papuri at 
kapayapaan ni Allah ay mapapasa-kanya, at sa 
pamilya niya, sa mga kasamahan niya at sa lahat na 
sumunod sa kanila hanggang sa Araw ng 
Pagkabuhay. 

Tunay na kabilang sa pinakamainam na maging 
katangian ng tao at sasambitin ng dila ay ang 
pagpaparami ng pag-alala, pagluwalhati at pagpuri 
kay Allah, at pagbasa ng Dakilang Aklat Niya, at ang 
pagbati ng Salawat at Salam sa Kanyang Sugo na si 


353 






Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


Muhammad S. Kabilang narin ang pagpaparami ng 
panalangin-Dua 1 - kay Allah, at paghingi sa Kanya sa 
lahat na pangangailangan sa relihiyon at sa mundo, 
at pagpapatulong at pagbaling sa Kanya nang may 
totoong pananampalataya, Ikhlas at 
pagpapakumbaba. At ang pagpapahalaga ng 
puso ng umaalala at nananalangin sa kadakilaan ni 
Allah at kakayanan, at kaalaman niya sa lahat ng 
bagay, at ang karapatan Niya sa pagsamba. 

At talagang matutunghayan ang kainaman at pag- 
uutos sa Dhikr at Dua 1 sa napakaraming talata at 
mga Hadith na Sahih mula sa Sugo ni Allah S. 
Babanggitin namin ang mga iilan rito. Sabi ni Allah: 

"O mga sumampalataya, a la la ha n in ninyo si Allah nang 
madalas na pag-aalaala. 42. at luwalhatiin ninyo Siya sa 
umaga at sa gabi. 43. Siya at ang mga anghel Niya ang 
pumupuri sa inyo upang iligtas kayo mula mga kadiliman 
patungo sa liwanag, at Siya sa mga mananampalataya 
ay Maawain." Surah al-Ahzab: 41-43 

" Kaya alalahanin ninyo Ako, alalahanin Ko rin kayo. 
Magpasalamat kayo sa Akin at huwag kayong 
tumangging magpasalamat." Surah al-Baqarah: 152 


354 





Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ 


"Tunay na ang mga lalaking Muslim at ang mga babaeng 
Muslim, ang mga lalaking Sumasampalataya at ang mga 
babaeng Sumasampalataya, ang mga lalaking 
Masunurin at ang mga babaeng Masunurin, ang mga 
lalaking Nagsasabi ng totoo at ang mga babaeng 
Nagsasabi ng totoo, ang mga lalaking Nagtitiis at ang 
mga babaeng nagtitiis, ang mga lalaking 
Nagpapakaaba at ang mga babaeng Nagpapakaaba, 
ang mga lalaking Nagkakawanggawa at ang mga 
babaeng Nagkakawanggawa, ang mga lalaking Nag- 
aayuno at ang mga babaeng Nag-aayuno, ang mga 
lalaking Nangangalaga at ang mga babaeng 
Nangangalaga sa mga purl nila, at ang mga lalaking 
Umaalaala at ang mga babaeng Umaalaala kay Allah 
nang madalas ay naghanda si Allah para sa kanila ng 
kapatawaran at dakilang gantimpala." Surah al-Ahzab: 
35 

"Tunay na sa pagkalikha ng mga langit at lupa at 
pagsasalitan ng gabi at araw ay talagang may mga 
tanda para sa mga may isipan. 191. Na mga umaaalaala 
kay Allah, nang nakatayo o nakaupo o nakahiga sa mga 
tagiliran nila, ..."Surah Aal-lmran: 190-191 

"O mga sumampalataya, kapag nakatagpo ninyo ang 
isang pagkat ay magpakatatag kayo at alalahanin ninyo 


355 





Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


si Allah nang madalas nang harinawa kayo ay 
magtagumpay" Surah al-Anfal: 45 

“At kapag natapos na ninyo ang inyong mga mansik ay 
gunitain ninyo si Allah gay a ng paggunita ninyo sa inyong 
mga ninuno o higit na matindi pang paggunita. " Surah 
al-Baqarah: 200 

"O mga sumampalataya, huwag kayong lingatin 81 ng 
mga yaman ninyo ni ng mga anak ninyo sa pag-alaala 
kay Allah. Ang sinumang gumawa niyon, ang mga iyon 
ang mga malulugi." Surah al-Munafiqun: 9 

",Mga lalaking hindi nakapagsasagabal sa kanila ang 
negosyo at pagbebenta mula sa pag-alala kay Allah, at 
pagtayo ng Salah, at pagbigay ng Zakah. Sila ay 
nangangamba sa Araw na babaligtad na rito ang mga 
puso at mata "Surah an-Nur: 37 

"Alalahanin mo ang Panginoon mo sa sarili mo nang may 
pagpapakaaba at pangamba at walang kalakasan sa 
pagsasabi sa mga umaga at mga hapon, at huwag kang 
maging kabilang sa mga nakalilingat." Surah al-A'raf: 
205 


81 Ogambalain. 


356 






Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


"Kaya kapag natapos ang pagdarasal ay magsikalat 
kayo sa lupain, maghanap kayo ng kagandahang-loob ni 
Allah at alalahanin ninyo si Allah nang madalas nang 
harinawa kayo ay magtagumpay." Surah al-Jumu'ah: 10 

At ang pagpaparami ng pag-alala kay Allah at 
panalangin sa Kanya ay kanais-nais sa lahat ng oras 
at pagkakataon. Sa umaga at gabi, sa pagtulog at 
paggising, sa pagpasok at paglabas ng bahay, sa 
pagpasok at paglabas sa Masjid, sapagkat sinabi ni 
Allah: 

"At magluwalhati ka kasabay ng pagpupuri sa 
Panginoon mo sa gabi at umaga..." Surah al-Ghafir: 
55 


"... at magluwalhati ka kasabay ng pagpupuri sa 
Panginoon mo bago sumikat ang araw at bago 
lumubog;" Surah Qaf: 39 

"Huwag mong itaboy ang mga dumadalangin sa 
Panginoon nila sa umaga at gabi, na naghahangad ng 
ikasisiya ng Mukha Niya." Surah al-An'am: 52 

"kaya ipinag-utos sa kanila na ‘magluwahati kayo sa 
umaga at sa gabi' Surah Maryann: 11 


357 





Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


"... at magluwalhati ka kasabay ng pagpupuri sa 
Panginoon mo kapag bumangon ka. 49. Sa gabi ay 
luwalhatiin mo Siya at sa paglubog ng mga bituin ." Surah 
at-Tur: 48-49 

11 Kay a kaluwalhatian kay sa tuwing aabutan kayo ng gabi 
at umaga. At para sa Kanya ang papuri sa mga langit at 
lupa, at sa gabi at kapag tinanghali kayo. "Surah ar-Rum: 
17-18 

" Nagsabi ang Panginoon ninyo: "Dumalangin kayo sa 
Akin, tutugunin Ko kayo; tunay na ang mga nagmamalaki 
sa pag-ayaw sa pagsamba sa Akin ay magsisipasok sa 
Impiyerno na mga hamak. ""Surah Ghafir: 60 

" Kapag tinanong ka ng mga iingkod Ko hinggil sa Akin ay 
sabihin mo: "Tunay na Ako ay malapit: tinutugon Ko ang 
panalangin ng nananalangin kapag nanalangin siya sa 
Akin;"" Surah al-Baqarah: 186 

" Manalangin kayo sa Panginoon ninyo nang may 
kababaang-loob at palihim. Tunay na hindi Niya iniibig 
ang mga lumalabag sa hangganan. Huwag kayong 
manggulo sa lupa matapos ang pagsasaayos nito, at 
dumalangin kayo sa Kanya nang may pangamba at 
paghahangad. Tunay na ang awa ni Allah ay malapit sa 
mga gumagawa ng magaling." Surah al-A'raf: 55-56 
358 






" Mainam ba Siya na tumutugon sa nagigipit — kapag 
nanalangin ito sa Kanya — nag-aalis ng masama. .." Surah 
an-Naml: 62 

At sa ulat ni Muslim ayon kay Uqbah bin Amir 
'Lumabas ang Sugo ni Allah habang kami ay nasa 
Siffah. Sabi niya: "Sino sa inyo ang gustong pumunta 
bawat araw sa Bathan o kaya'y sa Aqiq at mag-uuwi 
siya mula roon ng dalawang kamelyo na hindi mula 
sa kasalanan." Sabi namin: 'O Sugo ni Allah, lahat 
kami ay gusto iyon. 1 Sabi niya: "Hindi ba tutungo ang 
isa sa inyo sa Masjid upang magturo o magbasa ng 
dalawang talata mula sa mga salita ni Allah; na 
siyang pinakamainam sa kanya kaysa sa dalawang 
kamelyo, at ang tatlo ay mainam kaysa sa tatlong 
kamelyo..." 

At sa ulat naman ni al-Bukhari ayon kay Uthman & 
na ang Sugo ni Allah S ay nagsabi: "Ang 
pinakamainam sa inyo ay ang siyang natuto sa 
Qurdn at itinuro ito." 

At sa ulat ni Muslim ayon kay Abu Umamah na 
nagsabi: Narinig ko ang Sugo ni Allah S na 
nagsasabi: ",Basahin ninyo ang Qurdn sapagkat 






Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


darating ito sa Araw ng Pagkabuhay na 
tagapamagitan para sa kasama niya." 

At ayon kay Abdullah bin Mas'ud na nagsabi: 
Narinig ko ang Sugo ni Allah S na nagsasabi: 
"Sinuman ang nagbasa ng isang letra mula sa salita 
ni Allah ay mapapasa-kanya ang isang mabuti, at 
ang isang mabuti ay magiging sampung ulit. Hindi ko 
sinasabi na ang Alif Lam Mim - ay isang letra, 
subalit ang Alif ay letra, ang Lam ay letra, at ang 
Mim ay letra." Inulat ni at-Tirmidhi. 


KABANATA: Ang Pagpapaliwanag sa mga 

Isinasabatas na Dhikr, Pagkatapos ng Taslim sa 
Limang Salah. 

Tunay ngang napatunayan noon hinggil sa Sugo ni 
Allah S na kapag isinagawa na niya ang Taslim sa 
Salah ay sinasambit niya ang Istighfar 82 nang tatlong 
ulit, at pagkatapos ay: 


82 . Ito ay ang pagsabi ng: Astaghfirullah. 


360 






Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


"Allahumma antas salam, wa minkas salam, tabarakta yd 
dhal jalali wal ikram. 83 . La ilaha illallah wahdahu la sharfka 
lah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa 'ala kulli shay'in 
qadlr . 84 Allahumma 1a mani'a lima a'tayta, wa 1a mu'tiya 
lima mana'ta, wa 1a yanfa'u dhal jaddi minkal jadd. 85 , 1a 
hawla wa 1a quwwata ilia billah. 86 La ilaha ilia llah, wa 1a 
na'budu ilia iyyah, lahunni'matu, wa lahul fadhlu, wa 


83 Humihingi ako ng kapatawaran ni Allah (3x). O Allah, Ikaw 
ang Walang-kapintasan at mula sa lyo ang kapayapaan. 
Mapagpala Ka, o Ikaw na karapat-dapat sa pagpipitagan at 
pagpaparangal. 

84 Walang Diyos kundi si Allah, nag-iisa Siya, wala Siyang 
katambal. Ukol sa Kanya ang paghahari at ukol sa Kanya ang 
papuri, at Siya sa lahat ng bagay ay may-kakayahan. 

85 O Allah, walang makapipigil sa anumang ibinigay Mo at 
walang makapagbibigay sa anumang pinigil Mo, at hindi 
maka-pagdudulot ng pakinabang sa may yaman ang yaman 
laban sa lyo. 

86 Walang kapangyarihan ni lakas kundi sa pamamagitan ni 
Allah. 


361 






Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


lahutthanaul hasan. La ilaha illalldh mukhlislna lahud din, 
wa law karihal kafirun, 87 

At binibigkas niya ang: Tasbih 88 ng 33 ulit, ang 
Tahmid 89 ng 33 ulit, at ang Takbir 90 ng 33 ulit. At 
sinasambit niya para sa kaganapan ng ika-isandaan 
ay: 

" La ilaha ilia 'Hah, wahdahu 1a sharlka lah, lahul mulku wa 
lahul hamd, wa huwa 'ala kulli shay'in qadlr." 

At binabasa niya ang Ayatul Kursi: 


ij j ol(j L« aJ jj Vj *y V} V aJJI 

j \_C. *^1 4^-lp- 0j <; ^ g al-»- b«j L« $Aob V} dAlP j 

.jgwil ^^UJ' J-*J CjIjU—JI 4~vjS"" 

Allahu 1a ilaha ilia huwal hayyul qayyum, 1a ta'khudhuhu 
sinatuw wa 1a nawm, lahu ma fis samawati wa ma til ard, 

87 Walang Diyos kundi si Allah, bilang mga nag-aalay ng 
kawagasan sa Kanya sa pagtalima, 

88 Tasbih: Pagsambit ng Subhanallah (33x). 

89 Tahmid: Pagsambit ng Alhamdu lilldh (33x) 

90 Takbir: Pagsambit ng Allahu akbar (33x) 


362 






Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


man dhal ladhl yashfa'u 'indahu ilia bi'idh nih, ya'lamu ma 
bayna aydihim wa ma khalfahum, wa 1a yuhrtuna 
bishay'im min 'ilmihi ilia bima sha', wasi'a kurslyuhus 
samawati wal ard, wa 1a ya'uduhu hifdhuhumd, wa huwal 
'allyul 'adhlm. 91 

At binabasa niya ang: 


Surah al-Ikhlas (Surah 112) 


Bismillahir rahmanir rahim. 


Sa ngalan ni Allah, ang 

Napakamaawain, ang Pinaka- 

maawain. 

7 

Qul huwallahu ahad. 

7 

Sabihin mo: "Siyang si Allah ay iisa. 

2 

Allahus samad, 

2 

Si Allah ay ang Dulugan. 

3 

Lam yalid wa lam 

3 

Hindi Siya nagkaanak at hindi Siya 


91 Si Allah, walang Diyos kundi Siya, ang Buhay, ang Tagapag- 
aruga. Hindi Siya natatangay ng antok ni ng pagkatulog. Kanya 
ang anumang nasa mga langit at ang anumang nasa lupa. 
Nalalaman Niya ang hinaharap nila at ang nakaraan nila. Wala 
silang matatalos sa anuman mula sa kaalaman Niya maliban sa 
niloob Niya. Nasaklawan ng luklukan Niya ang mga langit at 
ang lupa. Hindi nakabibigat sa Kanya ang pangangalaga sa 
mga ito. Siya ay ang Mataas, ang Dakila. - (Surah al-Baqarah 
(2):255) 


363 













Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC Ac. LullI JjMoJI ^ y^a^Jl 



yulad, 


ipinanganak, 

4 

wa lam yakul lahu 
kufuwan ahad, 

4 

at walang iisa na naging kapantay 
Niya ." 


Surah al-Falaq (Surah 113) 


Bismillahir rahmanir 

rahlm. 


Sa ngalan ni Allah, ang 

Napakamaawain, ang Pinaka- 

maawain. 

7 

Qul a'udhu birabbil 
falaq, 

7 

Sablhin mo: "Nagpapakupkop ako sa 
Panginoon ng bukang-liwayway. 

2 

min sharri ma 
khalaq, 

2 

laban sa kasamaan ng anumang nilikha 
Niya, 

3 

wa min sharri 
ghasiqin idha 
waqab. 

3 

at laban sa kasamaan ng nagdidilim na 
gabi kapag sumapit ito, 

4 

wa min sharrin 
naffathati fil 'uqad. 

4 

at laban sa kasamaan ng mga 
mangkukulam na umiihip sa mga buhol. 

5 

wa min sharri hasidin 

idha hasad. 

5 

at laban sa kasamaan ng naiinggit 
kapag nainggit ito ." 


Surah an-Nas (114) 


364 



















Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


Bismillahir rahmanir rahim, 


Sa ngalan ni Allah, ang 

Napakamaawain, ang Pinaka- 

maawain. 

7 

Qul a'udhu birabbin 

nas, 

/ 

Sablhin mo: "Nagpapakupkop ako sa 
Panginoon ng mga tao. 

2 

malikin nas. 

2 

na Hari ng mga tao, 

3 

ilahin nas, 

3 

na Dlyos ng mga tao; 

4 

min sharril waswasil 

khannas, 

4 

laban sa kasamaan ng na palakubli - 

5 

alladhl yuwaswisu fi 
sudurin nas, 

5 

na bumubulong sa mga dibdib ng 
mga tao 

6 

minal jinnati wan nas. 

6 

na kabilang sa mga jinnl at mga tao ." 


At kanais-nais na ulitin ng tatlong ulit ang tatlong 
Surah na ito sa Salah na Fajr at Maghrib, sapagkat 
may Hadith na Sahih ang naiulat hinggii rito. At 
ganun din na ulitin ng sampung ulit ang 


365 















Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


la ilaha illallah wahdahu 1a sharika lah, lahul mulku wa 
lahul hamd yuhyl wa yum it wa huwa 'ala kulli shay'in 
qadlr, 92 

Sa Fajr at Maghrib, sapagkat naiulat ito mula sa Sugo 
ni Allah S. Kapag siya ay Imam, haharap siya sa mga 
tao pagkatapos na banggitin ang Istighfar na 
tatlong ulit, at ang Allahumma antas salaim, wa minkas 
salam, tabarakta ya dhal jalali wal ikram. At sasambitin 
na ang mga nalalabing Dhikr. At ang mga Hadith na 
ito ay Sunnah at hindi Obligadong gawin. 


KABANATA: Ang mga Isinasabatas na Dhikr at Dua 1 
sa Habang Narirrinig at sa Pagkatapos ng Adhan. 

Ayon kay Abu Said al-Khudri 4 = na ang Sugo ni Allah 
S ay nagsabi: "Kapag narinig ninyo ang panawagan 
ay sabihin ninyo ang katulad ng sinasabi ng 
Mu'addhin." Inulat nina al-Bukhari at Muslim. 


92 Walang Diyos kundi si Allah, nag-iisa Siya, wala Siyang 
katambal. Ukol sa Kanya ang paghahari at ukol sa Kanya ang 
papuri, bumubuhay Siya at pumapatay Siya, at Siya sa lahat ng 
bagay ay may-kakayahan. 


366 






Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


At ayon kay Jabir bin Abdullah ^ na ang Sugo ni 
Allah S ay nagsabi: "Sinuman ang sabihin niya kapag 
narinig niya ang Adhan: Allahumma Rabba hadhihid- 
da'watit-tdmmah, wassalatil qd'imah dti Muhammadanil 
wasllah wal fadjlah, wab'afh'hu maqdman mahmudanil- 
ladhf wa'adtah. 93 Ay karapatdapat sa kanya ang 
pamamagitan ko sa Araw ng Pagtutuus" Inulat ni al- 
Bukhari. 

At ayon kay Sa'd bin Abi Waqqas na ang Sugo ni 
Allah S ay nagsabi: "Sinuman na kapag narinig niya 
ang Mu'addhin ay sabihin ang: Ash'hadu al-la ilaha 
illalldh wah'dahu 1a sharika lah, wa anna 
Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, radltu billahi 
rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil Islami dina 94 
ay patatawarin sa kanya ang kasalanan niya." Inulat 
ni Muslim. 


93 O Allah, Panginoon nitong ganap na panawagan at nitong 
itinatayong Salah, ipagkaloob mo kay Muhammad ang 
pamamagitan at karangalan na iyong ipinangako. 

94 Sumasaksi ako na walang totoong diyos kundi Si Allah, nag- 
iisa Siya, wala siyang katambal, at si Muhammad ay sugo ni 
Niya.Nalulugod ako Kay Allah bilang Panginoon at kay 
Muhammad bilang isang sugo at sa Islam bilang isang relihiyon. 


367 






Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


At ayon kay Umar bin al-Khattab na nagsabi: 'Sabi 
ng Sugo ni Allah: Kapag sinabi ng Mu'addhin ang 
'Allahu akbar Allahu akbar 1 at sinabi rin ng isa sa inyo 
ang 'Allahu akbar Allahu akbar'. At pagkatapos ay 
sinabi niya ang 'Ash'hadu al 1a ilaha Wallah' at sinabi 
rin ng isa isa sa inyo ang ' Ash'hadu al 1a ilaha illallah'. 
At pagkatapos ay sinabi ang 'Ash'hadu anna 
Muhammadar rasulullah' at sinabi rin ng isa sa inyo 
ang ' Ash'hadu anna Muhammadar rasulullah'. At 
pagkatapos ay sinabi ang ' Havva 'alas'salah' at 
sinabi rin ng isa sa inyo ang 'La hawla wa 1a quwwata 
ilia billah'. At pagkatapos ay sinabi ang 'Hayya 'alal- 
falah 1 at sinabi rin ng isa sa inyo ang 'La hawla wa 1a 
quwwata ilia billah 1 . At pagkatapos ay sinabi ang ' 
Allahu akbar Allahu akbar' at sinabi rin ng isa sa inyo 
ang 'Allahu akbar Allahu akbar 1 . At pagkatapos ay 
sinabi ang 'La ilaha illallah' at sinabi rin ng isa sa inyo 
ang 'La ilaha illallah'. Sinabi niya ito na bukal sa 
kayang puso ay makapapasok siya sa Paraiso." Inulat 
ni Muslim. 

At ayon kay Abdullah bin Amr bin al-Aas na 
narinig niya ang Sugo ni Allah S na nagsasabi: 
"Kapag narinig ninyo ang Mu'addhin ay sabihin ninyo 


368 





Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


ang tulad ng sinasabi niya. At pagkatapos ay 
manalangin kayo para sa akin sapagkat sinuman 
ang manalangin para sa akinnang isang beses at 
gagantimpalaan siya ni Allah ng sampung ulit. At 
pagkatapos ay hilingin ninyo kay Allah ang 
pamamagitan ko sapagkat ito ay karangalan sa 
Paraiso na hindi karapat-dapat kundi para sa iisang 
lingkod mula sa mga lingkod ni Allah, at hinahangad 
ko na ako ang taong yaon. Kaya sinuman ang 
humiling kay Allah ng pamamagitan ko ay 
mapapasa-kanya ang pamamagitan ko." Inulat ni 
Muslim. 


KABANATA: Ang Pagsasabatas sa Pagbati ng Salami, 
at Panalangin Para sa Bumahin Kapag Pinuri si Allah, 
at Pagdalaw sa May Karamdaman 

Ayon kay Abdullah bin Amr & na ang isang lalaki ay 
nagtanong sa Propeta ni Allah S hinggil sa ano ang 
mabuti sa Islam? Sabi niya S: "Magpakain ng 
pagkain, at magbati ng Salam sa sinumang kilala mo 
at hindi mo kilala." Inulat nina al-Bukhari at Muslim. 


369 





Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


At ayon kay Abu Hurayrah na nagsabi: 'Sabi ng 
Sugo ni Allah S: "Hindi kayo makapapasok sa Paraiso 
hanggat hindi kayo mananampalataya, at hindi 
kayo maging mananampalataya hanggat hindi 
kayo magmamahalan. Nais ba ninyo na gabayan ko 
kayo ng isang bagay na kapag ginawa ninyo ay 
magmamahalan kayo? Ipakalat ninyo ang 
pagbabatian ng Salam sa pagitan ninyo." Inulat ni 
Muslim. 

At ayon kay Abu Hurayrah & na nagsabi: 'Sabi ng 
Sugo ni Allah S: "Lima ang obligadong gawin ng 
isang muslim sa kapatid niya; pagsagot sa pagbati 
ng Salam, panalangin para sa bumahin, pagtugon 
sa imbita, pagdalaw sa may sakit, at pagsunod sa 
paglibing." Inulat nina al-Bukhari at Muslim. 

At ayon kay Abu Hurayrah & na nagsabi: 'Sabi ng 
Sugo ni Allah S: "Ang karapatan ng muslim sa kapwa 
muslim ay anim; kapag nakasalubong mo siya ay 
batiin ng Salam, kapag inimbita ka ay tumugon ka 
rito, kapag nagpapayo ay payuhan mo, kapag 
bumahin at pinuri si Allah ay manalangin para sa 
kanya, kapag nagkasakit ay dalawin mo, at kapag 


370 





Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


pumanaw ay sundan ang paglibing sa kanya." Inulat 
ni Muslim. 

At ayon kay Abu Hurayrah & na nagsabi: 'Sabi ng 
Sugo ni Allah S: "Tunay na iniibig ni Allah ang taong 
bumabahin at ayaw niya sa hikab. Kaya kapag 
bumahin ang isa sa inyo at pinuri si Allah ay 
obligasyon ng bawat muslim na nakarinig sa kanya 
na manalangin para a kanya. At hinggil naman sa 
hikab; ito ay mula sa demonyo, kaya pigilan ito ayon 
sa kakayanan. At kapag nasabi niya sa paghikab 
ang 'Haa' ay pinagtatawanan siya ng demonyo." 
Inulat nina al-Bukhari at Muslim. 

At ayon kay Abu Hurayrah & na nagsabi: 'Sabi ng 
Sugo ni Allah S: "Ang hikab ay pakana ng demonyo, 
kaya kapag humikab ang isaman sa inyo ay pigilan 
niya ito ayon sa makakaya." Inulat ni Muslim 

At ayon kay Abu Sa'id al-Khudri & na ang Sugo ni 
Allah ay nagsabi: "Kapag humikab ang isa sa inyo ay 
takpan ang bunganga ng kamay niya sapagkat ang 
demonyo ay pumapasok." Inulat ni Muslim. 

At ayon kay Abu Hurayrah *#= na nagsabi: 'Sabi ng 
Sugo ni Allah S: "Kapag bumahin ang isa sa inyo ay 


371 






Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


sabihin ang 'Alhamdu lillah' 95 at sabihin ng kapatid o 
ng kasama niya 'Yarhamukallah' 96 at kapag nasabi 
para sa kanya ang 'Yarhamukallah' ay sabihin 
naman niya ang 'Yahdi kumullahu wa yuslihu 
Balakum' 97 Inulat ni al-Bukhari. At sinabi ni Abu Musa 
alAsh'ari na narinig ko ang Sugo ni Allah S na 
nagsasabi: "Kapag bumahin ang isa sa inyo at pinuri 
si Allah ay manalangin kayo para sa kanya, subalit 
kung hindi siya pumuri ay huwag ninyo siyang 
ipanalangin." Inulat ni Muslim. 


KABANATA: Ang Mga Dhikr at Dua' sa Pag-inom, 
Pagkain at sa Pagkatapos Nito. 

Ayon kay Amr bin Abi Salamah na nagsabi: 'Sinabi 
sa akin ng Sugo ni Allah "O bata, sabihin mo ang 
Bismillah, at kumain ka sa kanang kamay mo, at 


95 Alhamdu lillah: ang papuri ay ukol kay Allah 

96 Yarhamukallah: Kaawaan ka nawa ni Allah 

97 Gabayan kayo ni Allah at pagbutihin Niya ang kalagayan 
ninyo. 


372 






Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


kumain ka mula sa anumang malapit sa iyo." Inulat 
nina al-Bukhari at Muslim. 

At ayon kay Aishah odd na nagsabi: 'Sabi ng Sugo 
ni Allah S: "Kapag kumain ang isa sa inyo ay 
alalahanin niya ang pangalan ni Allah sa Simula. 
Kung nakalimutan niya ang pagbanggit kay Allah sa 
Simula ay sabihin niya ang 'Bismillah Awwalahu wa 
Akhirahu' 98 ." Inulat ni Abu Dawud, an-Nasai, at at- 
Tirmidhi at sabi niya na ang Hadith na ito ay Hasan, 
at ito ay Sahih ayon kay al-Hakim at pinatunayan ito 
ni adh-Dhahabi. 

At ayon kay Anas & na sinabi ng Sugo ni Allah S: 
"Tunay na si Allah ay kinalulugdan Niya ang lingkod 
na kapag kumakain ng pagkain o umiinom ng 
inumin ay pinupuri niya Siya rito." Inulat ni Muslim. 

At ayon kay Mu'adh bin Anas na ang Sugo ni Allah 
ay nagsabi: "Sinuman ang kumain at sinabi niya ang 
Alhamdu lillah, alladhi atdmani hadha, wa 


98 Sa ngalan ni Allah sa Simula at sa katapusan. 


373 






Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


razaqanihi min ghayri hawlin minni, wa la quwwah' 99 
ay pinatawad na para sa kanya ang naunang 
kasalanan niya." Inulat ni Abu Dawud, at-Tirmidhi, 
ibnu Majah na ang Sanad ay Hasan. 

At ayon kay Abu Umamah na ang Propeta S ay 
kapag natapos na sa pagkain niya ay sinasabi niya 
ang 'Alhamdu lillahi hamdan kathiran, tayyiban, 
mubarakan fih, ghayra makfiy, wa la muwadda', wa 
la mustagni anhu rabbana. 1 Inulat ni al-Bukhari 


KABANATA: Ang Isinasabatas na Dhikr at Dua 1 sa 
Pagtulog at Paggising. 

Ayon kay Hudhayfah na ang Sugo ni Allah S noon 
ay kapag ninais na niyang matulog sa gabi ay 
inilalagay niya ang pisngi niya sa ibabaw ng mga 
kamay niya at pagkatapos ay sinasabi niya ang 
Allahumma, bismika amutu wa ahya 1 . At kapag 
nagising na ay sinasabi niya ang Alhamdu lillah, 

99 Ang papuri ay ukol kay Allah na siyang nagpakain sa akin nito 
at nagbiyaya sa akin nito, na wala akong kapangyarihan mula 
sa akin at ni walang kakayanan. 


374 






Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


alladhi ahyana ba'dama amatana, wa 
ilayhinnushur.' Inulat ni al-Bukhari. At ayon kay Aishah 
is—na ang Propeta 3 ay kapag ninais na 

niyang matulog sa higaan niya sa bawat gabi ay 
pinagsasama niya ang mga kamay niya at 
pagkatapos ay isinasagawa niya ang Nafath ]0 ° rito 
at binabasa niya ang Surah al-lkhlas. Surah al-Falaq 
at Surah an-Nas. At pagkatapos niyon ay inihahaplos 
niya ito sa lahat na naaabutan nito sa katawan niya, 
inuumpisahan niya ang paghaplos sa ulo at mukha 
niya at ang harap na bahagi ng katawan niya. 
Inuulit niya ito nang tatlong ulit. Inulat nina al-Bukhari 
at Muslim. 

At ayon kay Abu Hurayrah & na nakita niya ang 
isang tao na nagnanakaw mula sa Zakah. Siya noon 
ay inatasan ng Sugo 3 na bantay. Kaya sa ika- 
tatlong gabi ng Makita niya uli ang tao ay sabi niya: 
'Dadalhin na kita sa Sugo ni Allah 3. Sabi nito: 
hayaan mo ako na turuan kita ng mga salita na 
poprotektahan ka ni Allah sa pamamagitan nito. 


100 Nafath: ito ay ang paghihip nang mahina na may 
kasamang laway, sa dalawang kamay na magkasama. 


375 






Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC dull JjMoJI £ 


Sabi ko: Ano iyon? Sabi niya: Kapag hihiga kana sa 
higaan mo ay basahin mo ang Ayatul Kursi 
hanggang sa katapusan ng ayah, sapagkat 
mananatili ang tagapangalaga mo mula kay Allah 
at hindi ka lalapitan ng demonyo hanggang sa 
umaga. 1 Ang sabi ng Sugo ni Allah S: "Nagsabi siya 
ng totoo sa iyo samantalang siya ay sinungaling, iyon 
ay ang demonyo." Inulat ni al-Bukhari. At ayon kay 
Abu Mas'ud na ang sugo S ay nagsabi: "Sinuman 
ang bumanggit ng huling dalawang Ayah ng Surah 
al-Baqarah sa gabi ay makasasapat na ito sa 
kanya." Inulat nina al-Bukhari at Muslim. 

At ayon kay al-Barra 1 bin Azib 4= na sinabi ng Sugo ni 
Allah S: "Kapag ninais mo nang matulog ay 
magsagawa ng Wudu 1 na tulad ng sa Salah, at 
pagkatapos ay humiga ka sa kanang bahagi ng 
iyong katawan at sabihin ang 'Allahumma aslamtu 
nafsi ilayk, wa wajjohtu wojhi ilayk, wa fawwadhtu 
amri ilayk, wa alja'tu dhahri ilayk, raghbatan wa 
rahbatan ilayk, la maljad wa la manja minka ilia 
ilayk. Amantu bikitabika alladhi anzalt, wa 
binabiyyika alladhi arsalt . 1 Sapagkat kung mamatay 
ka sa gabing iyon ay namatay ka sa ilalim ng Fitrah, 


376 





Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC bull JjMoJI £ 


at gawin mong ito ang pinakahuling sasabihin mo." 
Inulat nina al-Bukhari at Muslim. At sa ulat ni Muslim: 
"... at gawin mo itong kabilang sa huling sasabihin 
mo." 

At ayon kay Abu Hurayrah na ang Propeta S ay 
sinasabi niya kapag lalapit na siya sa higaan ang 
'Allahumma rabbassamawati wa rabbal ardh, wa 
rabbal arshil adhim, rabbana wa rabba kulli shay'in, 
faliqal habbi wannawa, wa munazzilattawrati wal 
injili wal furqan. A'udhu bika min sharri kulli shay'in 
anta Akhidhum binasiyatih. Allahumma antal awwal 
falysa qablaka shay 1 , wa antal akhir falaysa ba'daka 
shay'. Wa antaddhahiru falaysa fawqaka shay', wa 
antal batin falaysa duwnaka shay'. Iqdhi annaddayn, 
wa aghnina minal faqr.' Inulat ni Muslim. At ayon kay 
Hafsah u —* diii ^_ jsj na ang Propeta S noon ay kapag 

ninais na niyang matulog ay ipinapatong niya ang 
kanang pisngi niya sa kanang kamay niya at 
pagkatapos ay sinasabi niya ang 'Allahumma qini 
adhabak,yawma tab'athu ibadak ' 101 nang tatlong 


101 O Allah, ilgtas Mo po ako sa parusa Mo, sa Araw na 
bubuhayin Mong muli ang mga alipin Mo. 


377 






Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


beses. Inulat nina Imam Ahmad at Abu Dawud na 
nag Sanad ay Hasan. 

At ayon kay Anas na ang Propeta S ay kapag 
hihiga na siya sa higaan niya ay sinasabi niya ang 
'Alhamdu lillah alladhi atdmana wa saqana, wa 
kafana, wa awana, fa kam mimman la kafiya lahu 
wa la mu'wi.' Inulat ni Muslim 

At ayon kay Ibnu Umar na inutusan niya ang isang 
lalaki kapag matutulog na ay sabihin ang 
Allahumma khalaqta nafsi wa anta tatawaffaha, 
laka mamatuha wa mahyaha, in ahyaytaha fahfadh 
ha, wa in amittaha faghfir laha. Allahumma inni 
as'alukal afiyah. 1 Sabi ni ibnu Umar: Narinig ko ito 
mula sa Sugo ni Allah S. Inulat ni Muslim. 

At ayon kay Abu Hurayrah na ang Sugo ni Allah S 
ay nagsabi: " Kapag matutulog ang sinuman sa inyo 
sa higaan niya, pagpagin niya ang higaan niya ng 
kumot niya at banggitin niya ang pangalan ni Allah, 
sapagkat hindi niya nalalaman kung ano ang 
naiwan niya rito. Pagkatapos ay kapag ninais na 
niyang humiga ay humiga siya sa kanang bahagi ng 
katawan niya at sabihin niya ang 'Subhanaka 


378 






Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


Allahumma rabbi bika wada'tu jambJ wa bika 
arfa'uhu ; in amsakta nafsT farhamha, wa in arsaltaha 
fahfadhha bima tahfadhu bihi 'ibadakas salilin. 102 " 
Inulat nina al-Bukhari at Muslim. 

At ayon kay AN ^ na si Fatimah t«—* At ^ay 

nagtungo sa Propeta S na humihingi siya ng 
katulong subalit hindi niya ito nadatnan at si Aishah 
is—At ang nadatnan niya kaya sa kanya niya ito 

sinabi. Sabi ni ali Dumating sa amin ang Sugo ni 
Allah S at nadatnan niya kami na nakahiga kami, 
sabi niya: "Nais nyo ban a gabayan ko kayo sa 
bagay na mas mainam pa kaysa sa katulong? 
Kapag hihiga na kayo sa higaan ninyo ay sambitin 
ninyo ang 'Subhanallah' ng tatlumput tatlong ulit at 
ang Alhamdu lillah 1 ng tatlumput tatlong ulit, at ang 
Allahu akbar 1 ng tatlumput apat na ulit. Sapagkat 
mainam pa ito sa inyo kaysa sa katulong." Sabi ni Ali 


102 Sa ngalan Mo o Allah, ihihiga ko ang aking tagiliran;sa 
ngalan Mo ibabangon ko ito. Kung babawiin mo ang kaluluwa ko 
ay kaawaanMo ito; kung papawalan Mo ito ay pangalagaan 
Mo ito ng ipinangangalaga Mo sa matuwid na mga lingkod 
Mo. 


379 






Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


'Hindi ko ito iniwan Simula nang marinig ko ito mula 
sa Sugo ni Allah S. 1 Inulat nina al-Bukhari at Muslim. 

At ayon kay Ubadah bin Samit na ang Propeta S 
ay nagsabi: "Sinuman ang nagising sa gabi at sinabi 
niya ang 'La ilaha ilia 'Hah, wahdahu la sharika lah, 
lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa 'ala kulli shay'in 
qadlr. Alhamdulillah wa Subhanallah wa La ilaha ilia 
Hah, wallahu akbar, wa La hawla wa 1a quwwata ilia 
billah. 1 At pagkatapos ay sinabi ang 
'Allahummaghfirli 1 o kaya ay humiling ay tutugunin ito 
sa kanya. At kung nagsagawa ng Wudu 1 at 
nagsagawa ng Salah ay tanggap ang Salah niya." 
Inulat ni al-Bukhari. 


KABANATA: Ang Dhikr, Tahmid, Tahlil, Tasbih at Dua 1 

At naiulat ayon sa Sugo ni Allah S ang mga 
maraming Hadith na nagpapatunay sa kahigtan ng 
Dhikr, Tahmid, Tahlil, Tasbih at Dua 1 , at Istighfar sa 
lahat na oras, at sa umaga at gabi, at sa 
pagkatapos ng limang mga Salah. Babanggitin natin 
ang ilan sa mga rito: 


380 






Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC ball JjMoJI £ y^a^Jl 


Kabilang na rito ang sinabi ng Propeta S: "Nauna na 
ang mga Mufridun". Sabi nila: 'O Sugo ni Allah, sino 
ang mga Mufridun? 1 Sabi niya: "Ang mga umaalala 
kay Allah na mga lalaki at babae." Inulat ni Muslim 
ayon kay Abu Hurayrah <*>. At sinabi rin niya #>: "Ang 
pinakamamahal na salita kay Allah ay apat, walang 
masama kung ano rito ang uunahin mo. 
'Subhanallah, walhamdu lillah, wa la ilaha ilia Hah, 
wallahu akbar 1 " Inulat ni Muslim. 

At sa Sahih Muslim din ayon kay Sa'd bin abi Waqqas 
4 *; Dumating ang isang A'rabi sa Sugo ni Allah S at 
sabi niya: Turuan mo ako ng salita na sasabihin ko. 
Sabi niya: "Sabihin mo ang; 'La ilaha ilia Hah, 
wahdahu la sharika lah, Allahu akbar kabira, 
walhamdulillahi kathira, wa 'Subhanallahi rabbal 
'Alamin, wa La hawla wa 1a quwwata ilia billahil azizil 
hakim. 1 Sabi niya: O Sugo ni Allah, tunay na ang mga 
iyon ay para sa Panginoon ko, ano naman ang para 
sa akin? Sabi niya: "Sabihin mo; All ahummaghfirli, 
warhamni, wahdini, warzuqni." 

At sabi rin niya S: "Ang al-Baqiyaf as-Salihat ay; 
'Subhanallah walhamdu lillah, wa la ilaha ilia Hah, 
wallahu akbar, wa La hawla wa 1a quwwata ilia 


381 





Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


billah." Inulat ni an-Nasai, at ito ay Sahih ayon kay 
ibnu Hibban at al-Hakim ayon kay Abu Sa'id al-Khudri 

.Ar 

At sabi rin niya S: "Walang gawain na gagawin ang 
anak ni Adan na pinakaligtas siya mula sa parusa ni 
Allah maliban sa Dhikr." Inulat ni ibnu abi Shaybah at 
at-Tabarani na ang Sanad ay nito ay Hasan ayon 
kay Mu'adh bin Jabal 

At ayon kay Mu'adh bin Jabal 4 = na ang Sugo ni 
Allah S ay nagsabi: "Nais na ninyo na sabihin ko sa 
inyo ang siyang pinakamainam sa mga Gawain 
ninyo, at pinakadalisay sa Hari ninyo, at 
magpapataas sa antas ninyo, at pinakamainam 
para sa inyo kaysa sa paggugol ng ginto at pilak, at 
pinakamainam para sa inyo kaysa sa pagharap sa 
kalaban ninyo at maglalaban kayo at mapatay sila 
o mapatay kayo? Sabi nila: Opo, O Sugo ni Allah. 
Sabi niya: Ito ay pag-alala kay Allah." Inulat ni Imam 
Ahmad, at-Tirmidhi at ibnu Majah na ang Sanad ay 
Sahih. 

At sabi niya S: "Ang mga taong naka-upo na 
umaalala sila kay Allah ay maliban na palilibutan sila 


382 





Mil •‘LaJk j J)1 ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


ng mga anghel, at susumpungan sila ng habag, at 
bababa sa kanila ang kapanatagan, at babanggitin 
sila ni Allah sa anumang naroon sa Kanya." Inulat ni 
Muslim mula sa Hadith ni Abu Hurayrah at Abu Sa'id 

lo. ^ • £• J • 


At sabi niya S: "Sinuman ang magsabi ng 'La ilaha ilia 
’Hah, wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul 
hamd, wa huwa 'ala kulli shay'in qadlr 1 ng sampung 
ulit ay katulad siya ng nagpalaya ng apat na buhay 
mula sa angkan ni Ismail 8S9 

At sa Sahihayn ayon kay Abu Hurayrah & na ang 
Propeta S ay nagsabi: "Sinuman ang magsabi ng la 
ilaha ilia Hah, wahdahu 1a sharika lah, lahul mulku wa 
lahul hamd, wa huwa 'ala kulli shay'in qadlr 1 sa araw 
ng isandaang ulit ay mapapasa-kanya ang 
katumbas ng papapalaya ng sampung alipin, at 
isusulat sa kanya ang isandaang kabutihan, at 
buburahin sa kanya ang isandaang kasalanan, at 
may proteksyon siya mula sa demonyo hanggang sa 
maghapon. At wala ng mas mainam pa sa ginawa 
niya maliban sa isang lalaki na ginawa niya ang mas 
higit pa roon. At sinuman ang nagsabi ng 


383 





Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC bull JjMoJI £ 


'Subhanallah wo bihamdih 1 sa isang araw ng 
isandaang ulit ay mabubura ang kasalanan niya 
kahit pa na kasindami ng bula ng dagat." 

At sa Sahihayn din na ang Propeta S ay nagsabi: 
"Dalawang salita ang magaan sa dila, kaibig-ibig kay 
ar-Rahman, mabigat sa timbangan; 'Subhanallahi 
wabihamdih, Subhanallahil adhim 1 ." 

At inulat ni at-Tirmidhi na ang Sanad ay Hasan ayon 
kay Abu Sa'id al-Khudri at Abu Hurayrah 

ang Sugo ni Allah S ay nagsabi: "Sa anumang 
kinauupuan ng grupo ng mga tao na hindi nila 
inaalala si Allah rito at hindi rin sila bumati ng Salawat 
at Salam sa Propeta ay mapapasa-kanila ang 
dalawa, kung nanaisin Niya ay parurusahan sila at 
kung naisin Niya ay patatawarin sila." 

At sabi ni Aishah <Ult ^: Ang Propeta S noon ay 

inaalala niya si Allah sa lahat na kalagayan niya. 
Inulat ni Muslim. 

At ayon kay Abu Hurayrah na ang Propeta S ay 
nagsabi: "Sa bawat pagtitipon ng grupo ng mga tao 
sa loob ng bahay mula sa mga bahay ni Allah na 


384 





Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC bull JjMoJI £ 


binabasa nila angAklat ni Allah at pnag-aaralan nila 
ito sa pagitan nila ay maliban na bababa sa kanila 
ang kapanatagan, at susumpungan sila ng habag, 
at palilibutan sila ng mga anghel, at babanggitin sila 
ni Allah sa anumang naroon sa Kanya." Inulat ni 
Muslim. 

At sa ulat ni Muslim na ayon kay Abu Bakr as-Siddiq 
na sabi niya: O Sugo ni Allah, turuan mo ako ng Dua 1 
na ipananalangin ko sa Salah ko at sa bahay ko. 
Sabi niya: "Sabihin mo ang ’Allahumma inni dhalamtu 
nafsi dhulman kathira, wa la yaghfiruddhunuba ilia 
ant, faghfirli maghfiratan min indika, warhamni 
innaka antal ghafurur'rahim .'" 

At ayon kay Nu'man bin Bashir na ang Propeta S 
ay nagsabi: "Ang Dua 1 ay siyang pagsamba." Inulat 
ng Apat na sumulat ng Sunan na ang Sanad ay 
Sahih. 

At ayon kay Ibnu Umar & na nagsabi: Ang Sugo ni 
Allah S noon ay nagsasabi ng 'Allahumma inni 
A'udhu bika min zawali ni'matik, wa tahawwuli 
a'fiyatik, wa fuja'ati niqmatik, wa jami'l sakhatik. 1 
Inulat ni Muslim 


385 





Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC dull JjMoJI £ 


At ayon din sa kanya na ang Sugo ni Allah B noon ay 
nagsasabi ng 'Allahumma inni A'udhu bika min 
ghalabatiddayn, wa ghalabatil aduw, wa shamatatil 
a'da'.' Inulat ni an-Nasai at ito ay Sahih ayon kay al- 
Hakim. 

At ayon kay Buraydah na nagsabi: Narinig ng 
Propeta B ang isang lalaki na nagsasabi ng 
Allahumma inni asdluka bi-anni ash-hadu 
annakallahu la ilaha ilia ant, al-Ahad as-Samad, 
alladhi lam yalid wa lam yuwlad, wa lam yakun lahu 
kufuwan ahad.' Kaya sabi ng Sugo ni Allah B: "Tunay 
na nanalangin siya kay Allah sa pamamagitan ng 
mga pangalan Niya na kapag humingi sa Kanya sa 
pamamagitan nito ay nagbibigay, at kapag 
nanalangin sa pamamagitan nito ay tumutugon." 
Inulat ng Apat na sumulat ng Sunan na ang Sanad 
ay Sahih ayon kay ibnu Hibban. 

At ayon kay Abu Hurayrah na ang Sugo ni Allah B 
ay nagsabi ng Allahumma aslihli diyni alladhi huwa 
ismatu amri, wa aslihli dunyaya allati fiha madshi, wa 
aslihli dkhirati allati fiha maddi, waj-alil hayata 
ziyadatan II fi kulli khayr, waj-alil mawtarahatan li min 
kulli sharr.' Inulat ni Muslim. 


386 





Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC bull JjMoJI £ 


At ayon kay Abu Musa al-Ash'ari 46 na nagsabi: Ang 
Sugo ni Allah noon ay nagsasabi ng 'Allahummaghfirli 
khati'ati wa jahli, wa israfi fi amri wama anfa a'lornu 
bihi minni, Allahummaghfirli jiddi wa hazli, wa khata'I 
wa amdi wa kullu dhalika indi. Allahummaghfirli ma 
qaddamfu wama akkharfu wama asrarfu wama 
a'lanfu, wama anfa a'lamu bihi minni. Anfal 
Muqaddim, wa anfal Mudkkhir, wa anfa ala kulli 
shay-in qadir.' Inulat nina al-Bukhari at Muslim. 

At ayon kay Anas 4 = na nagsabi: Ang Sugo ni Allah 
noon ay nagsasabi ng 'Allahumma infa’ni bima 
allamfani, wa allimni ma yanfa'uni, warzuqni ilman 
yanfa'uni'. Inulat nina an-Nasai at al-Hakim. 

At ayon kay Abu Hurayrah & na nagsabi: Narinig ko 
ang Sugo ni Allah S na nagsasabi: "Sumusumpa ako 
kay Allah, tunay na ako ay humihingi ng patawad 
kay Allah at nagbabalik-loob sa Kanya sa araw na 
higit sa pitumpung ulit." Inulat ni al-Bukhari. 

At ayon kay Ibnu Umar 4 = na nagabi: Kami noon ay 
nabibilang namin sa Sugo ni Allah S sa isang 
pagtitipon ang isandaang ulit na 'Rabbighfirli wa fub 


387 





Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


alayya, innaka antattawwabul ghafur.' Inulat ni Abu 
Dawud, at-Tirmidhi. 

At ayon kay Shaddad bin Aws na ang Sugo ni 
Allah S ay nagsabi: "Ang pinuno ng Istighfar ay na 
sabihin ng isang lingkod ang 'Allahumma anta rabbi, 
la ilaha ilia ant, khalaqtani wa ana abduka wa ana 
ala ahdika wa wadika mastata'tu. A'udhu bika min 
sharri ma sana'tu, abu'u laka bini'matika allayya wa 
abu'u bidhanbi, faghfirli fa-innahu la 
yaghfiruddhunuba ilia ant.' Inulat ni al-Bukhari. 

KABANATA: Mga Dhikr sa Umaga at Gabi 

At ayon kay Abu Hurayrah na ang Sugo ni Allah S 
ay nagsabi: "Sinuman ang nagsabi kapag inumaga 
at kapag ginabi ng 'Subhanallahi wa bihamdih' na 
isandaang ulit ay sa Araw ng Pagtutuus ay walang 
taong makapagdadala ng mas mainam pa sa dala 
niya, maliban sa taong sinabi rin ang kaulad niyon o 
hinigitan pa niya." Inulat ni Muslim. 

At ayon kay Ibnu Mas'ud na nagsabi: Ang Propeta 
ni Allah S kapag ginabi ay nagsasabi ng 'Amsayna 
wa amsalmulku lillah, walhamdu lillah, la ilaha illallah 
wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamd 


388 





Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC ball JjMoJI £ y^a^Jl 


wa huwa ala kulli shay 1 in qadir. Rabbi as'aluka khayra 
ma fi hadhihillaylata wa khayra ma badaha, wa 
a'udhu bika min sharri ma fi hadhihillaylata wa sharri 
ma badaha. Rabbi a'udhu bika minal kasal wa su'il 
kibar. Rabbi a'udhu bika min adhabinnar, wa 
adhabin fil qabr.' At kapag inumaga siya ay sinasabi 
rin niya ang 'Asbahna wa asbahal mulku lillah' kapalit 
ng Amsayna wa amsalmulku lillah 1 . Inulat ni Muslim. 
At ayon kay Shaddad bin Aws na ang Sugo ni 
Allah S ay nagsabi: "Ang pinuno ng Istighfar ay na 
sabihin ng isang lingkod ang Allahumma anta rabbi, 
la ilaha ilia ant, khalaqtani wa ana abduka wa ana 
ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udhu bika min 
sharri ma sana'tu, abu'u laka bini'matika allayya wa 
abu'u bidhanbi, faghfirli fa-in nahu la 
yaghfiruddhunuba ilia ant'. Nagsabi pa siya: 'Ang 
sinumang magsabi nito sa maghapon na nakatitiyak 
dito at namatay sa araw ring iyon bago gumabi, siya 
ay magiging sa mga titira sa Paraiso. Ang sinumang 
magsabi nito sa gabi na nakatitiyak dito at namatay 
bago nag-umaga, siya ay magiging kabilang sa 
mga titira sa Paraiso" Inulat ni al-Bukhari. 


389 





Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


At ayon kay Abdullah bin Habib na nagsabi: 
Lumabas kami isang gabi na umuulan at 
napakadilim, hinahanap namin ang Sugo ni Allah 
upang isagawa niya ang Salah at naabutan namin 
siya. Sabi niya: 'Sabihin mo 1 , subalit wala akong 
sinabi. At pagkatapos ay sabi niya: 'Sabihin mo 1 , 
Subalit wala rin akong sinabi. At pagkatapos ay sabi 
niya: 'Sabihin mo 1 , at sinabi ko: O Sugo ni Allah, ano 
po ang sasabihin ko? Sabi niya: 'Sabihin mo ang 'Qul 
huwollahu Ahacf{ Surah al-lkhlas} at al- 
Mu'awwidhatayn {Surah al-Falaq at an-Nas} kapag 
ginabi at inumaga ka nang tatlong ulit, magiging 
sapat na ito sa iyo mula sa lahat ng bagay." Inulat ni 
Abu Dawud, at-Tirmidhi at an-Nasai na ang Sanad ay 
Hasan. 

At ayon kay Abu Hurayrah na ang Sugo ni Allah S 
noon ay tinuturuan niya ang mga kasamahan niya 
at sinasabi niya: "apag inabutan ng umaga ang isa 
sa inyo ay sabihin ang 'Allahumma bika asbahna wa 
bika amsoyna wa bika nahya wa bika namut wa 
ilaykannushut at kapag unabutan ng gabi ay sabihin 
ang 'Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa 


390 






Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


bika nahya wa bika namut wa ilaykal mask." Inulat ni 
Abu Dawud, at-Tirmidhi, an-Nasai at Ibnu Majah 

At ayon kay Abu Hurayrah na si Abu Bakr ay 
nagsabi: O Sugo ni Allah,utusan mo ako ng salita na 
sasabihin ko ito kapag inumaga ako at kapag 
ginabi? Sabi niya: "Sabihin mo ang 'Allahumma 
fatirassamawati wal ard, 'alimal ghaybi 
wasshahadah, Rabba kulli shay'in wa malikah. 
Ash'hadu alia ilaha ilia ant, a'udhu bika min sharri 
nafsi wa sharrishaytan wa shirkih, wa an aqtarifa ala 
nafsi sudn aw ajurrahu ila muslim ' Sabihin mo ito 
kapag inumaga ka at kapag ginabi ka, at kapag 
matutulog kana sa higaan mo." Inulat ni Imam 
Ahmad, Abu Dawud, at-Tirmidhi, an-Nasai at al- 
Bukhari sa aklat na al-Adab al-Mufrad, na ang Sanad 
ay Sahih. 

At ayon kay Uthman bin Affan 4 ® na nagsabi: Sabi 
ng Sugo ni Allah S: " "Walang lingkod (ni Allah) na 
nagsasabi sa umaga ng bawat araw o sa gabi ng 
bawat gabi ng 'Bismillahil lad hi la yadurru ma'asmihi 
shay'un fil ardi wa la fis sama', wa huwas sami'ul 
'alim 1 ay maliban na hindi makapipinsala sa kanya 


391 





Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC bull JjMoJI £ 


ang anuman." Inulat ni Imam Ahmad, at-Tirmidhi at 
Ibnu Majah. 

At ayon kay Thawban na katulong ng Propeta S na 
nagsabi: Sabin g Sugo ni Allah S: "Walang lingkod ni 
Allah na muslim na magsasabi ng tatlong ulit kapag 
inumaga at kapag ginabi ng 'Radiytubillahi rabban, 
wa bil islami diynon, wa bi Muhammadin Sallallahu 
alyhi wa sallama nabiyyan' ay maliban na karapatan 
it okay Allah na kalulugdan Niya siya sa Araw ng 
Pagkabuhay." Inulat ni Imam Ahmad, Abu Dawud at 
ibnu Majah na ang Sanad ay Hasan. 

At ayon kay Abu Sa'id al-Khudri na ang Sugo ni 
Allah S ay nagsabi: "Sinuman ang Nalugod kay Allah 
bilang Panginoon niya, at sa Islam bilang relihiyon 
niya, at kay Muhammad bilang Propeta ay 
karapatan niya ang Paraiso." Inulat ni Muslim. A inulat 
din niya ayin kay al-Abbas bin Abdul Muttalib 4 = na 
ang Propeta S ay nagsabi: "Nalasap ang 
pananampalataya ng sinumang Nalugod kay Allah 
bilang Panginoon niya, at sa Islam bilang relihiyon 
niya, at kay Muhammad bilang Propeta " 


392 





Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC dull JjMoJI £ 


At ayon kay Anas na ang Propeta S ay nagsabi: 
"Sinuman ang nagsabi kapag inumaga at kapag 
ginabi ng 'Allahumma inni asbahtu ush-hiduka wa 
ush-hidu hamalata arshika wa mala'ikataka wa 
jamiyd khalqika bidnnaka antallaha, lailaha ilia ant 
wahdaka la sharika lak, wa anna muhammadan 
abduka wa rasuluk ay palalayain ni Allah ang ika- 
apat na bahagi ng katawan niya mula sa Apoy. At 
kapag sinabi niya ito ng dalawang ulit ay palalayain 
ang kalahati ng katawan niya mula sa Apoy. At 
kapag sinabi nya ito ng tatlong ulit ay palalayain ang 
tatlong bahagi ng katawan niya mula sa Apoy. At 
kapag sinabi niya ito ng apat na ulit ay palalayain 
siya mula sa Apoy." Inulat ni Abu Dawud na ang 
Sanad ay Sahih, at ni an-Nasai na ang Sanad ay 
Hasan. 

At ayon kay Abdullah bin Ghannam ^ na ang Sugo 
ni Allah S ay nagsabi: "Sinuman ang nagsabi kapag 
inumaga ng 'Allahumma ma asbaha bi min ni'matin 
aw bi ahadin min khalqika faminka wahdak, la 
sharika lak, falakal hamdu wa lakasshukt ay 
talagang tinupad niya ang pagpapasalamat sa 
araw na iyon, at sinuman ang nagsabi niyon sa gabi 


393 





Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


ay talagang tinupad niya ang pagpapasalamat sa 
gabing iyon." Inulat ni Abu Dawud at an- Nasai 

At sabi ni Abdullah bin Umar Ang Propeta S noon 
kapag inumaga at ginabi siya ay hindi niya iniiwan 
ang mga panalangin na ito Allahumma inni as'alukal 
'afiyata fiddunya wal 'akhirah, Allahumma inni 
as'alukal afwa wal 'afiyata fi diyni wa dunyay, wa ahli 
wa mali. Allahumma ustur awrati wa 'amin raw'ati. 
Allahumma ihfadhni min bayni yadayya wa min 
khalfi wa an yamiyni wa an shimali wa min fawqi, wa 
a'udhu bi'adhamatika an ughtala min tahti'. Inulat ni 
Imam Ahmad sa Musnad, at ni Abu Dawud, an-Nasai 
at Ibnu Majah, at ito ay Sahih ayon kay al-Hakim. 

Ayon kay Abu Hurayrah & na nagsabi: Sabi ng Sugo 
ni Allah S: "Sinuman ang magsabi ng 'La ilaha ilia 
llah, wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul 
hamd, wa huwa 'ala kulli shay'in qadlr 1 sa umaga ng 
sampung ulit ay isusulat sa kanya ang isandaang 
kabutihan, at buburahin sa kanya ang isandaang 
kasalanan. At ito ay katumbas sa kanya ng 
pagpapalaya ng isang alipin. At sinuman ang 
magsabi nito sa gabi ay mapapasa-kanya rin ang 


394 





Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC bull JjMoJI £ 


katulad niyon." Inulat ni Imam Ahmad sa kanyang 
Musnad. 

At ayon din sa kanya na ang Sugo ni Allah S ay 
nagsabi: "Sinuman ang magsabi ng tatlong ulit sa 
gabi ng 'A'udhu bikalimatillahi at-tammati min sharri 
ma khalaq' ay walang makapipinsala sa kanya na 
may kamandag sa gabing iyon." Inulat ni Imam 
ahmad at at-Tirmidhi na ang Sanad ay Sahih. 

At sa ulat ni Muslim na ayon kay Khawlah bint Hakim 
iiii ^ na ang Propeta S ay nagsabi: "Sinuman 

ang tumuloy sa isang bahay at sinabi niya ang 
'A'udhu bikalimatillahi at-tammati min sharri ma 
khalaq' ay walang makapipinsala sa kanya na 
anuman hanggang sa lisanin niya ang bahay na 
iyon." 

At ayon kay Abdullah bin Abdurrahman bin Abza, 
ayon sa kanyang ama na ang Sugo ni Allah S noon 
ay kapag inabutan ng umaga at gabi ay nagsasabi 
ng 'Asbahna ala fitratil Islam, wa ala kalimatil ikhlas, 
wa ala diyni nabiyyina Muhammad sallallahu alayhi 
wa sallam, wa ala millati abina ibrahima hanifan 
musliman wama kana minal mushrikin’. Inulat ni Imam 


395 





Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC bull JjMoJI £ 


Ahmad sa kanyang Musnad na ang Sanad nito ay 
Sahih. 

At ayon kay Abdurrahman bin Abu Bakr na sinabi 
niya sa kanyang ama: 'O aking ama, tunay na 
naririnig kita na nananalangin sa bawat umaga ng 
'Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, 
Allahumma afini fi basari, la ilaha ilia anf na inuulit 
mo ito ng tatlong ulit sa umaga at gabi. At sinasabi 
mo rin ang Allahumma inni a'udhu bika minal kufr 
wal faqr, wa a'udhu bika min adhabil qabr, la ilaha 
ilia anf na inuulit mo ito ng tatlong ulit sa umaga at 
gabi? Sabi niya: Oo, aking anak, tunay na narinig ko 
ang Propeta B na nananalangin sa pamamagitan 
ng mga iyon kaya iniibig ko na gawin ang Sunnah 
niya. 1 Inulat ni Imam Ahmad at al-Bukhari sa aklat na 
al-Adab al-Mufrad, at Abu Dawud, an-Nasai na ang 
Sanad ay Hasan. 

At isinasabatas sa bawat lalaki at babaeng muslim 
na bigkasin niya sa bawat umaga at gabi ang 'La 
ilaha ilia 'Hah, wahdahu 1a sharika lah, lahul mulku wa 
lahul hamd, wa huwa 'ala kulli shay'in qadir 1 ng 
isandaang ulit upang magkaroon ng proteksyon 
mula sa demonyo sa buong araw hanggang sa 


396 





Mil •‘LaJk j J)Ll ^Jj^jxJI JjC LullI JjMoJI £ y^a^Jl 


gabi. Ayon ito sa naunang nabanggit na Hadith ni 
Abu Hurayrah ^ na ang Propeta S ay nagsabi: 
"Sinuman ang magsabi ng 'La ilaha ilia ’Hah, 
wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamd, 
wa huwa 'ala kulli shay'in qadlr’ sa a raw ng 
isandaang ulit ay mapapasa-kanya ang katumbas 
ng papapalaya ng sampung alipin, at isusulat sa 
kanya ang isandaang kabutihan, at buburahin sa 
kanya ang isandaang kasalanan, at may proteksyon 
siya mula sa demonyo hanggang sa maghapon. At 
wala ng mas mainam pa sa ginawa niya maliban sa 
isang lalaki na ginawa niya ang mas higit pa roon. At 
sinuman ang nagsabi ng 'Subhanallah wa bihamdih' 
sa isang araw ng isandaang ulit ay mabubura ang 
kasalanan niya kahit pa na kasindami ng bula ng 
dagat." Inulat nina al-Bukhari at Muslim. 


397 







Mil •‘LaJk j J)Ll (jj JyJytJl rz.xuaU ,Ii£a tl^ j^xJ/ 


MGA PINAGSAMANG MAPAKIKINABANGANG 

MABUTI 

MULA SA MGA AKLAT Nl SHAYKH BIN BAZ 

-Kaawaan nawa siya ni Allah- 


At ito ay naglalaman ng mga Aklat na: 


1. PAGPAPALIWANAG HINGGIL 

SA 

KAHALAGAHAN 

NG ISLAMIKONG KAALAMAN 



2. ANG TAMANG AQIDAH 

AT 

ANG MGA 

SUMASALUNGAT RITO 




3. PAGPAPATATAG NG KATIBAYAN NG HATOL 
HINGGIL SA NAGPAPA-SAKLOLO SA IBA KAY ALLAH, 
O NANIWALA SA MGA MANGHUHULA, AT ITO AY 
MAY TATLONG PAKSAIN: 

A. Hatol hinggil sa pagpapa-saklolo sa Propeta B 

B. Hatol hinggil sa pagpapa-saklolo sa Jinni, mga 
demonyo at ang pamamanata sa mga ito 

C. Hatol hinggil sa pananalangin sa pamamagitan 


398 













Mil •‘LaJk j J)Ll (jj JyJytJl rz.xuaU ,Ii£a tl^ j^xJ/ 


ng mga panalangin na Bid'ah at Shirkiyah 


4. BABALA MULA SA BID'AH, AT ITO AY MAY APAT NA 

PAKSAIN: 

A. Hatol hinggil sa pagdiriwang ng kaarawan ng 
Propeta B at iba pa 

B. Hatol hinggil sa pagdiriwang ng gabi ng Isra' at 
Mi'raj 

C. Hatol hinggil sa pagdiriwang ng gabi ng ika-15 
ng Sha'ban 

D. Babala hinggil sa habiling sinungaling ayon kay 
Shaykh Ahmad, ang tagapangalaga ng Masjid 
an-Nabawi 


5. HATOL HINGGIL SA PANGGAGAWAY AT HULA AT 
ANUMANG MAY KINALAMAN RITO 


6. BABALA LABAN SA PAGPAPATAYO NG MASJID SA 
LIBINGAN 


7. ANG PAGLIBING SA LOOB NG MASJID AY 
KABILANG SA DAAN TUNGO SA SHIRK 


8. ANG SALAH AT KAHALAGAHAN NITO 


399 















Mil •‘LaJk j J)Ll (jj JyJytJl rz.xuaU ,Ii£a tl^ j^xJ/ 


9. PAMAMARAAN NG SALAH NG PROPETA S 


10. PARAAN NG SALAH NG MAY KARAMDAMAN 


11. KAHIGTAN NG PAG-AAYUNO SA RAMADHAN, AT 
ANG QIYAMUL-LAYL KALAKIP ANG 
PAGPAPALIWANAG SA MGA MAHAHALAGANG 
BATAS NA LINGID SA KAALAMAN NG IILANG TAO 


12. MGA PILING KAALAMAN HINGGIL SA HAJJ AT 
UMRAH 


13. ANG MABUTING DAHILAN SA PAGSASABATAS NG 
HAJJ, MGA BATOL RITO AT MGA MAGAGANDANG 
ARAL 


14. MGA MAHALAGANG PANANALIKSIK HINGGIL SA 
ZAKAH 


15. Mga Piling Pagpapaliwanag Hinggil Sa Mga 
Mabuting Pangungusap Na DucT at Dhikr Mula Sa 
Qur'an At Sunnah 














